


ie 


The Library 


SCHOOL OF THEOLOGY 
AT CLAREMONT 


WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE 
CLAREMONT, CALIFORNIA 











Î — 


cl 


—* COFIANT, 


YNGHYDA 


PHIGION O BREGETHAU A LLYTHYRAU 


X 


PARCH. JOHN ROBERTS, 


ABERGYNOLWYN, 


GAN Y 


PARCH. EVAN JONES, PBNTRECELYN ; 


&pbu Shngpmnbrob gar g 
PARCH. L. EDWARDS, D.D., BALA. 


? 


AT YR HYN Y CHWANEGWYD 


PRYDDEST GOFFADWRIAETHOL; 


. Buddugol yn Nghymanfa Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd, Dosbarth y Ddwy 
ŷ Afon, a gynnaliwyd yn Bryncrug, Mehefin 1, 1880, 


B A L A * 
- " ARGRAFFWYD DROS YR AWDWR GAN EDWARD JONES. 





| M.DCUC.LXXXIII, 


U 


EA yN ; . N 


. rr 
7 
” . - 
2 
J 
» 


cw 


- cd 


3! Thedlogy Ldbrang 


'&crioo- Bannrorog T 
— ATCLAREMONT 


" Er LA 
Ty —— (dl 
“" eu... 
» 
' 
ŷ 
. 
1 i 
yfad Uu Lu 








a, 
i " Iw Vv 


California 


' 


RHAGYMADRODD. 


|Y MAE y llyfr bychan hwn yn cynnwys adgofion am 
un o'r pregethwyr ieuainc mwyaf rhagorol a fu yn ein 
plith; a dengys hefyd i swyddogion eglwysig pa fodd 
y mae cael rhai cyffelyb iddo. Nid trwy wthio ei hun, 
bodd neu anfodd, na thrwy ddawn, fraddodi oedd yn 
tynu sylw y cyffredin, y daeth JoHN RoaERTS yn 
bregethwr. Dau beth yn fwyaf luol oedd yn ei 
hynodi y pryd hwnw : yn gyntaf, uniondeb a lledneis- 







, iwydd ymddygiad ; ac yn ail, diwydrwydd i ddysgu 


y Beibl a chasglu gwybodaeth ysgrythyrol. Er nad 
| oedd y blaenoriaid lle y magwyd ef yn meddu cyn- 
' heddfau cryfion, yr oeddynt yn ddigon craff i weled a 
gwerthfawrogi;y rhagoriaethau hyn, ac yr oeddynt yn 
ddynion cydwybodol. Pe buasid yn ei 'anfôn i fanau 
pellenig i roddi prawf o'i allu precethwrol, ond odid na 
' fuasai y ddedfryd yn myned yn ei erbyn; ond i'r rhai 
"oedd wedi cael cyfleusderau i'w adnabod yn dda, yR 
oedd yn amlwg fod ynddo ddefnyddiau pregethwr ; 
ni chawsant eu siomi, oblegid/eynnyddodd yn sn. a 
daeth yn bregethwr nerthol a chymeradwy. Os bydd 
gan ŵr,ieuanc allu i siarad» yn hyawdl, y mae hyny yn 
mhwysder ynglŷn â'r cymhwysderau eraill : 
ond. bddynt nid yw yn werth dim; oblegid os na 










Tv 
. * & 1 
1V. Vv RHAGYMADRODD. 


fydd o ysbryd llednais, os na fydd yn afaelgar mewn 
gweddi, os na fydd yn hoíf o ddarllen llyfrau crefydd- 
ol, ac o astudio y prif weithiau duwinyddol, ac os na 
fydd trwy bob moddion o fewn ei gyrhaedd yn ym- 
drechu i'w ddysgu ei hun cyn myned i ddysgu eraill, 
y mae yn hawdd penderfynu nad yw yr Arglwydd yn 
bwriadu i hwnw fod yn bregethwr. 

Daeth Jonu Ronenrs â'r un cymhwysderau ganddo 
i'r Athrofa, yr hyn a ennillodd barch iddo yn fuan yn 
meddyliau ei athrawon a'i gydfyfyrwyr. Yr oedd yn 
hoff o wybodaeth ; ac yr oedd yn amlwg ei fod wedi 
dyfod yno i ddysgu, ac nid er mwyn gallu dweyd ei 
fod wedi bod yno. Y mae rhai weithiau yn dyfod i'r 
Athrofa i ddysgu cyn Meied ac a allant; ond y mae 
eraill yn dyfod yno i ddysgu cymaint ag a allant; tra 
y mae llawer yn y canol rhwng y ddau ddosbarth 
yma. Y rhai sydd yn dysgu cyn lleied ag a allant 
yw yrhai na chawsant olwg; erioed ar werth gwybod- 
aeth ynddi ei hun, ac nad ydynt o ganlyniad yn cael 
blas ar ddysgu.  Gofalant pan yn parotoi ar gyfer 
derbyniad i'r Athrofa i beidio dysgu dim mwy n 
sydd yn anhebgorol angenrheidiol; ac felly t 
fyddant yno y maent yn esgeuluswyr parhaus. Ond 
yr oedd Joux RonmERTS yn penderfynu dysgu cymaint. 
ag a allai; ac felly ni fu achos unwaith i'w alw i 
gyfrif o herwydd esgeulusdra. Wrth fyned ymlaen 
fel hyn yr oedd yn dysgu mwy na chynnwys y 
llyfrau. Yr oedd yn dysgu meddwl a myfyrio. Yr 
oedd yn dysgu y sefydlogrwydd â'r dyfalbarhad a'i 
galluogodd i ragori fel gweinidog yr efengyl. a 


y 


————— 


t> 
r ' ; 
RHAGYMADRODD. y y 


hyn i'w weled yn ei bregethau sydd yma yn argraff- 
edig, y rhai ydynt, nid yn lloffion o waith gwahanol 
awdwyr, ond yn ffrwyth ei fyfyrdod a'i deimlad oí ci 
hun Yr oedd yn darllen llawer mae yn ddiau, heb 
yr hyn ni fuasai ganddo ddefnyddiau i fyfyrio 
arnynt; ond yr oedd yn uno y ddau gynghor a rydd 
yr Apostol i Timotheus. Heblaw glynu wrth ddar- 
llen, yr oedd yn myned ymlaen at y cynghor aral), 
“ Myfyria ar y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros, 
fel y byddo dy gynnydd yn egluwi bawb.” Yr effaith 
o hyn oedd, fod rhyw newydd-deb parhaus yn ei 
breg>thau, fel y mae pawb sydd yn myfyrio yn ddwfn 
yn sicr O ddwyn allan feddyliau newyddion. A'r hyn 
oedd ŷn coroni y cwbl oedd, fod ynddynt wres 
ymw | yn gystal:a goleuni deall. 


UU 


L. EDWARDS. 





— 


v 


CYNNWYSIAD.,. 


. 
tu dal, 
RHAGYMADKODD s . iii, 
PENNOD ÍI. 
Sylwadau cyffredinol . 5 . . y . R “ y! 
, 
3 | PENNOD II. 
Ei Gartref ' s ' ê . . â 
PENNOU III. “ 
Ei Deulu... - u a 7 3 > s * 6 
PENNOD IV, cr 
; Y Glyn: yr Eglwys y magwyd ef ynddi - a NR yd 
$ 
? 
; PENNOD V. 
Ei dderbyniad yn Aelod, ac yn dechreu pregethu — ” U . 16 
W 
PENNOD VI. u 
Yn bugeilio Eglwysi Abergynolwyn ac Ystradgwyn u * . 21 
ar 
PENNOD VH. e-.. 
Ei afieehyd olaf, a'i farwolaeth a e . U 22 
PENNOD VIII. 
h Ki Lythyrau . R . . ê . . i 27 
U & i 
W^ 


mw 
*- 


UU 


7) 'CYNNWYSIAD. 


PREGETHAU. 


PREGETH I, 


Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd: dy air sydd wirienedd.—Ac er eu 
mwyn hwy yr wyf yn fy sancteiddio fy hun, fel y byddont pi Mrs 
wedi eu sancteiddie yn y gwirionedd.—IoAN xvii. 17, 19. - 


PREGETH II. 


Ac Abraham a alwodd enw y lle hwnw, Jehofah-jire; fel y dywedir 
heddyw, Yn mynydd yr Arglwydd y gwelir. ìi 





PREGETH III, 


Canys yr oedd gan y bobl galon i weithio.—NBHEMIANÌv.6. . ., 


PRE6ETH IV. 


Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant gyfammod â mi trwy 
aberth. A'r nefoedd a fynegant ei gyfiawnder Ef: canys Duw ei hun 
sydd farnwr. Clywch, fy mhobl, a mi alefaraf; O Israel, a mi a 


dystiolaethaf i'th erbyn: Duw, sef dy Dduw di, ydwyf fi.—PsALM 


60, 5-7. U h o u * - . ; . : i 


PREGETH V. 


Ond yr Arglwydd sydd yn ei deml sanctaidd : y ddaear yN, gostega di 
ger ei fron wash 20. ; 


PREGETH VI. 


Ond ar fynydd Seion y bydd ymwared, ac y bydd sancteiddrwydd; a thŷ 
Jacob a berchenogant eu perehenogaeth hwynt. OBADIAH 17. z 


PREGETH VII. 


Ac nid yw y gwas yn aros yn y tŷ byth: y Mab sydd yn aros byth. Os 
y Mab gan hyny a'ch rby chyf rhyddion fyddwch yn wir.— 
Toss viii. 95, 36... dl o . a 


w- ” 

PREGETH VIII. 
A hyn yr wyf yn ei weddïo, ar amlhau o'ch cariad chwi eto fwyfwy mewn 
gwybodaeth, a phob synwyr; fel y profoch y pethau sydd â gwahan- 
iaeth rhyngddynt; fel y byddoch bur a.didramgwydd hyd ddydd Crist: 
wedi eich cyflawni â â ffrwythau eyfiawuder, y rhai sydd trwy Iesu Grist 
er gogoniant a moliant ìi Dduw.— PHILIPPIAID i. 9-11. « 


/ 
" YJ 
> Vn 


Vii. 


tu dal, 


45 


ôl 


57 





85 


vin, | CYNNWYSIAD. | 
v 


PREGETH IX 


Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddiwrth bob anwiredd, 
ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol, awyddus i weithredoedd da. 
—TITrUsii.l4.  , . . » . . 


PREGETH X. 


Fy Nuw a anfonodd ei angel, ac a gauodd safnau y llewod, fel na 
wnaethant i mi niwed ; o herwydd puredd a gaed ynof ger ei fron Ef; 
a hefyd ni wnaethum niwed o'th flaen dithau, frenin.— DANIEL vi. 22. 


PnEGETH XI. 


Dyma gyfraith y tŷ; Ar ben y mynydd y bydd ei holl derfyn ef yn gy-. 


segr sancteiddiolaf o amgylch geni wel, dyma gyfraith y tŷ.— 
EzZEcIEB xliii. I2. . . . Â ^ . : 


Pryddest Goffadwriaethol « . » . & 


R a y3 r^ ca fys 4 
— de cs] 


tu dal, 


97 


106 


113 


119 


COFIANT, â 


PENNOD I. 
SYLWADAU CYFFREDINOL. 


Nip oes eisieu ond sylwedydd arwynebol iawn i weled fod llawer 
ìawn o wahaniaeth rhwng bywydau dynion a'u gilydd. Y mae 
digon o debygolrwydd rhyngddynt i ddangos ein bod oll yn perthyn 
i'n gilydd, ond y mae yr amrywiaeth hefyd yn fawr a phwysig. Nid 
ydym yn golygu yn awr y gwahaniaeth sydd rhwng y duwiol a'r 
annuwiol, rhwng y pechadur a'r sant; ond y gwahaniaethau naturiol 
sydd rhwng bywyd y naill a'r llall. 'Tra y mae bywyd un fel y 
llifeiriant gorwyllt, yn rhuthro gyda nerth anorchfygol, ac yn disgyn 
dros aml ddibyn rhamantus gyda mawredd a thrwst nes siglo, pe 
byddai bosibl, y creigiau oesol gan ei nerth; ceir un arall fel yr aber 
dyner, wylaidd, yn ymlithro yn hanner Hadd drwy gŵr y 
weirglodd dêg, fel pe bae arni gywilydd i neb ei gweled, ond eto yn 
ymddawnsio yn ll: yn bywyd a hoen ar y graian glân, a'i ffrydiau mor 
na'rg isial, ac mor bur a'r goleuni, ac yn gwasgar bywyd, 
e thlysni, dros bob llanerch lle y daw; a cheir y trydydd 
drachefn fel yr afon fawr, ddofn, fordwyol, yr hon nas gellwch 
ganfod ei Gsiod ar frys, na phlymio eì dyfnder, â'i « chenllifoedd yn. 
ymu â â'u gilydd mewn distawrwydd mawreddog. ar eu taith 
tua 'r môr. 
Tybiwn, ac ini gadw at yr un MS fod bywyd h Fe 
ddrych ein Cofiant yn perthyn i'rail ddosbarth a nodwyd. Nid 


eb ^ , 
E^ _ t, ; 


h cd E U » “ 















2 COFIANT Y 


ydym yn meddwl ei fod yn perthyn i'r dosbarth cyntaf, dosbarth y 
trwst a'r ymddangosiad; gwyddom nad oedd. Ac i rai a dybiant na 
ddylai neb gael Cofiant ond sydd wedi gwneyd rhyw wrhydri mawr 
yn y byd, neu wedi cyfarfod âg amgylchiadau cynhyrfus, gallai y 
Cofiant bychan hwn ymddangos yn beth dianghenrhaid, ac yn ymgais 
i roi mwy o arbenigrwydd ar y gwrthddrych nag y mae yn ei 
haeddu. Ac felly os oes neb o'n darllenwyr yn disgwyl cyfarfod âg 
amgylchiadau mawrion, cynhyrfus, y'nghwrs yr hanes hwn, byddai 
cystal iddynt ddeall nad oes genym un o'r fath i'w gofnodi, Yn wir 
nis gallwn ddweyd fod JoRN RoBERTS wedi cyfarfod â nemawr o am- 
gylchiadau cynhyrfus, rhamantus, yn ei oes fer, amgylchiadau a'i 
dygent ar unwaith i sylw cenedl; yn wir nid ydym yn cofio iddo 
gyfarfod âg un o'r fath, fel mai nid ar y cyfrif hwn yr ysgrifenwn 
ychydig Gofiant iddo. Ac yn sicr nid oedd dim o'r trystfawr, 
chwyddedig, bombastaidd yn perthyn i'w natur, dim o'r hyn a ym- 
wthia i'r golwg yn annibynol ar bob rhagoriaeth yn y person ei hun. 
Nid oedd dim o'r a-welwch-chwi-fi yn perthyn i'w natur o gwbl. 
Nid ymddifyrai mewn ysgrifenu llythyrau chwyddedig ar ddiddym-. 
dra i'r Newyddiaduron. Ni thywalltai eì enaid allan mewn prydd- 
estau ac awdlau cadeiriol, nes synu a chynhyrfu edmygedd ac 
eiddigedd llu mawr o gorfeirdd, a chrachfeirdd, a chywion beirdd, y 
rhai a fynent fod yn rhywbeth pe gallent. Methasom gael o hyd i 
gymaint a phennill o'i waith ei hun y'mysg ei bapurau. Nid oedd 
dim yn fwy dirmygus yn ei olwg, na dim ond pechod yn gasach gan 
ei enaid, na rhyw chwydd gwag, gwyntog, fel sydd wedi llwyr 
feddiannu meddwl ambell un. Gallai hanner addoli pob dyn gwir 
fawr, twymnai ei waed i wres berw yn mhresenoldeb gwir fawredd ; 
ond dirmygai hyd islaw zero bob brol chwy B Yn sicr ddiam- 
meu nid oedd JOHN ROBERTS yn perthyn i'r dosbarth tryst yna, 
Ni fynem honi, ychwaith, ei fod yn perthyn yn hollol i'r trydydd 
dosbarth a nodwyd, y gwir ddwfn a'r mawreddog, yn ymdreiglo 
y'mlaen gyda rhwysg a fdd anorchfygol, ond distaw, ac mor ddwfn 
nas gellir ei blymio ar frys... Gwelsom gymeriadau felly weithiau, 
ac y maent yn rhwym o gynnyrchu ynom y teimladau dyfnaf o 
edmygedd a pìarch pan gyfarfyddom â â hwy. Y maent mor ddyfn- 
ion a llydain, fel y mae llongau mawrion byd y meddwl yn cael digon 
o ddyfnder i nofio yn hyfryd tra yn dwyn eu trysorau ammhrisiadwy 


SA 


ai MYR iN 


PARCH. J. ROBERTS. 3 


o ororau anweledig ìi nì breswylwyr syml y glanau. Gallem enwi 
personau, ond ymattaliwn, gan niad oes eisieu udganu clod y cyfryw, 
o herwydd os na theimlir eu mawredd yn y presennol, y mae oes 
ddyfodol yn sicr o'u hadnabod. Os na chânt gyfiawnder gan eu cyd- 
oeswyr, y maent hwy, fel pawb o honom, yn sicr o gael cyfiawnder 
gan eu hol-oeswyr. A theimlwn hefyd, pe rhoddem floedd yn ein 
hudgorn, na byddai clod y cyfryw rai nemawr ar ei ennill o ran dim 
a allem ni ei ychwanegu ato. Nid ydym yn sicr na allasai JoHN 
RonERTs ddyfod yn y man, pe cawsai fywyd ac iechyd, i berthyn i'r 
dosbarth yna, gan ein bod yn barnu mai dyfnhau yr oedd y naill 
flwyddyn ar ol y llall, a gallasai o bosibl ddyfod yn afon fordwyol 
yn yman. Ond nid ydym, dealler, yn rhoi nemawr o bwys ar yr 
hyn y gallasai ddod, ond ar yr hyn yaegdd. Ac nid mawredd oedd 
ei neillduolrwydd ef mewn modd yn y byd. Nid ydym yn deall 
iddo gyfoethogi llenyddiaeth ei wlad ond i raddau bychain yn 


ystod ei fywyd. Nid allwn gael iddo ysgrifenu nemawr o draetliod- 


au o fath yn y byd. Nid oes y'mysg ei bapurau ond rhyw ddernyn 
neu ddau yn y ffurf o draethawd o gwbl. Felly, i rai sydd yn tybied 


mai dynion ag ydynt wedi rhoi amlygiadau digamsynied o fawredd 


' mwy na chyffredin yn unig sydd yn deilwng o Gofiant, gall y Cofiant 
bychan hwn ymddangos yn beth Ailn THYTGd DY 

Yn hytrach yr oedd JonN RoBERTS yn debycach i'r aber dyner, 
wylaidd, siriol, loyw, lân, yn ymlithro yn ddistaw dan gangau yr 
helyg, a thrwy gyrau gweirgloddiau Duw; ac os nad oedd yna 
ddyfnder digonol i nofio llongau mwyaf byd y meddwl, yr oedd yn 
gwasgar bywyd a sirioldeb y ffordd y cerddai; sychedai miloedd o 
blanhigion Seion am ei ddyfroedd iach, ac ymlawenhaent wrth aros 
oddeutu y glanau. I'r cyfryw rai credu yr ydym y bydd ei goff- 
adwriaeth yn fendigedig, a chasgliad bychan o'i bregethau yn dra 
derbyniol. Os nad ydoedd yn fwy galluog na chyffredin, yr ydym 
yn sicr ei fod yn llawn mwy gwylaidd, mwy siriol, a mwy pur ei 
ddylanwad na chyffredin. Os nad oedd yn fawr iawn, yr oedd yn 
dduwiol iawn, ac yma y gorweddai ei fawr gryfder ef. A phe caem 
ein dewis rhwng ysplander coegfalch rhyw fath o feddyliau, a gwyl- 
eidd-dra siriol JoHN ROBERTS, rhwng eu mawredd ymddangosiadol 
hwy, a'i burdeb sylweddol ef, gwyddom yn dda pa un a ddewisem. 
— Os nad oedd yn ddwfn iawn, yr oedd yn berffaith dryloyw; os nad 

a e 


ymn 


mm 


Pi re 


4 COFIANT Y 


oedd ei ddylanwad yn &ang iawn, yr oedd yn iachus ìawn ar y rhai 
a'i hadwaenent oreu. A dyna ein hesgus, os rhaid wrth un, am 
grynhoi ychydig Gofiant fel hyn i ddyn ieuanc oedd eto heb ddringo 


i'r cyhoeddusrwydd mwyaf, na chael ei gydnabod fel yn perthyn ì'r 


rhengoedd blaenaf o weinidogion yr efengyl. 


PENNOD II. 
EI GARTREF... 


GANwypn gwrthddrych ein Cofiant mewn ffermdy bychan o'r enw 
Bwlch-y-Fwlet, ar gŵr uchaf plwyf Llangower, ger y Bala, a rhyw 
bum milldir o'r dref hôno. Y mae Bwlch-y-Fwlet yn llechu yn 
dawel ers rhai oesoedd, dybygid, y'nghesail un o freichiau' y Berwyn, 
y'mhell o swn twrf a therfysg prysur y byd. Nis gwyddom a fu yn 
llechu yn yr un tawelwch bob amser ai naddo. Gellid dychymygu, 
o'r hyn lleiaf, ei fod wedi gweled amseroedd enbyd ryw dro, onidô 
paham y galwyd ef wrth yr enw Bwlch-y-Fwlet? A fu y darllenydd 
erioed yn sylwi gymaint o hanes ein gwlad sydd wedi ei gladdu yn 
barchus, ond mewn ebargofiant bythol, yn enwau lleoedd, ardaloedd, 
pentrefi, tai, caeau. afonydd a mynyddoedd ein gwlad? Felly dichon 
fod rhyw amgylchiad yn hanes yr ardaloedd hyn a'i goffadwriaeth 
wedi ei gladdu yn barchus yn yr enw Bwlch-y-Fwlet, a hwnw yn 
gyfryw nas gall ein hudgorn ni roi adgyfodiad iddo o gwbl. Tybiwn 
y gall ysgarmes fod wedi cymeryd lle yn y gymydogaeth mewn rhyw 
oes, ac i hôno roi eì henw i'r llanerch hon, yn gystal a'r enw Pant- 
y-march i'r ffarm agosaf ar un ochr, a Ffrith-y-gymhen (Gybain— 
to mail, to moan?) neu, efallai Ffrith-y-gynhen, ar yr ochr arall i 
Bwlch-y-Fwlet. Gwyddom fod ysgarmesoedd wedi cymeryd lle yn 
Llanuwchllyn, rhyw dair neu bedair milldir oddi yma, fwy nag 
unwaith; ond pa un a ymwasgarai y byddinoedd i fyny i'r bryniau 
byn ar un ueu arall o'r achlysuron hyny nis gwyddom. Ond dyna, 


o 


PARCH, J. ROBERTS. 5 


nìs gallwn gael nemawr o hanes yr hen ffermdy, heblaw mai Bwlch- 
y-Fwlet yw ei enw, a'i fod yn sefyll, pan yr oeddym ni yno ddiw- 

. eddaf, mewn congl neillduedig, dawel, o dan gysgod y bryniau a'i 
cylchynant. 

Y mae yr olygfa o Bwlch-y-Fwlet yn êang ac amrywiol. I'r 
gogledd-orllewin y mae yr Arenig yn dyrchafu ei phen ryw 2800 
troedfedd tua'r nefoedd, ac, fel pe byddai yn jealous o'i chwaer 
dalach, y mae yn cuddio y Wyddfa o'r golwg. Wrth odrau yr 
Arenig, ac ar hyd ei llethrau y mae Cwm-glan-llafar, a'r Parc, lle y 
magwyd Dafydd Rolant; a draw yn fwy i'r gogledd y mae Waen y 
Bala, a'r Llidiardau, lle y treuliodd efe y rhan fwyaf o'i oes, a lle y 
bu Robert Tomos a Jack byw am rai blynyddoedd; a lle y gorwedd 
gweddillion llu o'r saint o amgylchoedd y Bala, ac yn eu mysg 
Dafydd Rolant a Robert Tomos; nis gwyddom pa le y gorphwys 
esgyrn Jack druan, I'r gorllewin y mae y Feidiog, Castell Carn 
Dochan ar gopa pincyn o graig serth, y Dduallt, y Garneddwen, a 
mynyddoedd eraill y'nghyfeiriad Dolgellau. Yn fwy i'r dê y mae 
Aran Benllyn yn sefyll fel brenhines uwchben dyffryn y Bala, a'i 
phen ryw 2900 troedfedd yn nes i'r ffurfafen na môr yr Abermaw. 

_ 'Frwy ddringo i ben y bryn o'r tu cefn i'r tŷ gellir gweled cadwen 
fynyddoedd y Berwyn yn ymestyn am filldiroedd ar y tu dê- 
ddwyreiniol, ac yn ffurfio clawdd terfyn rhwng Meirionydd a 'Thref- 
aldwyn. Yn y badell rhwng yr hannergylch hwn o fynyddoedd y 
mae Llanuwchllyn, lle sydd wedi bod yn enwog er's rhai ugeiniau o 
flynyddoedd fel magwrfa ugeiniau rai o bregethwyr gyda'r gwahanol 
enwadau crefyddol. Ac ar y gwaelod yna, ar y tu gogledd-ddwyr- 
einiol i Lanuwchllyn y mae Llyn 'Tegid, brenhin llynoedd Cymru. 
Ac ur lethrau dêau-ddwyreiniol y llyn y gorwedd plwyf Llangower, 
ar gŵr uchaf pa un y saif Bwlch-y-Fwlet. 

Os mynet ti, ddarllenydd, gydnabyddiaeth agosach â'r hen dŷ, nid 
oes genym un gwrthwynebiad i'ch introducio i'ch gilydd. Ond y 
mae yr hen dŷ fel pe bae braidd yn yswil i ddangos ei hun yn awr, 
pan y mae tai newyddion o ffasiwn ddiweddar yn britho y wlad. 
Dywedasom ei fod yn llechu y'nghesail un o ganghen-fynyddoedd y 
Berwyn, ac felly y mae mewn gwirionedd. Y mae fel pe bae arno ofn 
i'r 7'rain, yr hwn sydd erbyn hyn yn tori ar dawelwch cysegredig 

ì glanau y 'Tegid, weled mwg êi ffumer ef wrth groesi y Garneddwen 

AU ' 


MS 
A 


U 
FÌ 


. 


6 COFIANT Y 


i Ddolgellau. Tŷ bychan gwledig, tlodaidd ei olwg, yw Bwlch-y- 
Fwlet, Wrth fyned i'r tŷ gwyliwch daro eich pen, gan nad oedd 
ein hen dadau yn credu mewn drysau uchel iawn. Ac wedi myned 
i mown nid yw llawr y gegin mor wastad ag y gellil dymuno. Ond 
ewch y'mlaen, y mae tanllwyth o dân mawn yn twymno yr aelwyd, 


moethau na ŵyr yr oes l6yddol hon nemawr am danynt; a cheir yno 


ddigonedd o fara ceirch, a llaeth enwyn i ymborthi arno. Yn y 
cyfryw le, ac ar y cyfryw,ddanteithion, y dygwyd JoHu ROBERTs i 
fyny. Pwy fuasai yn meddwl y gallesid codi pregethwr o le mor 
anhygyrch a chyffredin yr olwg a Bwlch-y-Fwlet? Ond nid fel y 


meddwl dyn y meddwl Duw. Onid o Bethlehem y cododd Efe: 


Dafydd i fod yn frenhin ar ei bobl Israel, o fod yn fugail defaid i 
eistedd ar y deyrn-gadair? Ac o Bwlch-y-Fwlet y cododd Duw 
JOHN ROBERTS, o fod yn fugail defaid yntau hefyd, i fod yn fugail ar 
eglwys Dduw, yn weinidog cymhwys y 'Testament Newydd. Ond i 
ba beth y siaradwn, onid o Nazareth y cododd Duw Waredwr i'r byd, 
oddiwrth fainc y saer i fod yn frenhin y gogoniant, o fod yn hwylio 
y fwyell i hwylio awenau a theyrnwialen y llywodraeth Ddwyfol ? 


PENNOD HL 
EI DEULU. 


YN y flwyddyn 1837 cawn fod Robert Roberts, gŵr ieuanc o duedd- 
au Dyffryn Ardudwy, ond a ddaethai yn ddiweddar i fyw i Bwlch- 
y-Fwlet, yn ymbriodi â Margaret Jones, o'r Glyn, ac o'r briodas hon 
y ganwyd un-ar-ddeg o blant. Ionawr 25, 1848, ganwyd iddynt eu 
chweched plentyn, a galwyd ei enw ef Jonu, ac felly yr oedd pump 


o'r plant yn hŷn nag ef, a ganwyd iddynt bump ar ei ol ef. Dygwyd 


hwy oll i fyny yn grefyddol, ac y mae naw o honynt yn fyw heddyw, 
ac oll oddigerth un erbyn hyn yn benau teuluoedd eu hunain. _ Bu 
farw Ellis Roberts, brawd ieuengach na Jonu, Ebrill 18, 1878, yn 25 


Bh, 


“ 


PARCH. J. ROBERTS. U 


mlwydd oed. Yr oedd Ellis wedi bod yn dioddef o dan y Rheumatic 
Fever pan yn lled ieuanc, yr hyn a anffurfiodd un o'i aelodau, ac a'i 
hanalluogodd i ddilyn gorchwylion y ffarm mwyach; o ganlyniad, 
pan ddaeth yn ddigon cryf, anfonwyd ef i'r ysgol, a dygwyd ef i fyny 
yn ysgolfeistr. _ Treuliodd y tymhor gofynol yn pupîl teacher yn y 
Bala, ac wedi hyny yn y Normal College yn Bangor. Pan ddaeth 
allan o'r College aeth i gadw ysgol yn Llanfaircaereinion, ac yr oedd 
yn ymddangos fod dyfodol addawol o'i flaen, gan ei fod yn ŵr ieuanc 
serchog, llawn o yni, yn ddirwestwr trwyadl, ac yn caru gwneyd pob 
peth a wnai mor berffaith ag yr oedd modd. Ond mewn ychydig 
fisoedd ymaflodd y darfodedigaeth ynddo, a gorfuarnoroieileifyny, 
a dyfod adref i farw. Na! nid adref ychwaith. O herwydd fod yr 
hen elyn gwenieithus, y darfodedigaeth, wedi gafael ynddo mor sicr, 
ac yn gwneyd ei waith mor gyflym, methodd a myned ddim yn mhell- 
ach na'r Bala. Gorfu iddo aros ynoi orphwys, gan lawn fwriadu 
myned adref dranoeth; ond trodd yr orphwysfa hôpo yn orphwysfa 
dragywyddol iddo mewn diwrnod neu ddau, a rhoed ei weddillion 
marwol i orwedd yn mynwent Talybont ger y Bala hyd foreu caniad 
yr udgorn diweddaf, mewn gwir ddiogel obaith o adgyfodiad i fuch- 


edd dragywyddol. J 


ŵ 


PENNOD IV. 
Y GLYN: YR EGLWYS Y MAGWYD EF YNDDI. 


NiD ydym yn gwybod fod dim neillduol yn hynodi JoHN ROBERTS 
yn blentyn, heblaw ei wyleidd-dra. Yr oedd yn fachgen distaw 
bob amser, tra annhebyg mewn rhyw bethau i wneuthur pregethwr 
poblogaidd a chymeradwy gan y lluaws. Cafodd ei ddwyn i fyny 
yn ei ieuenctyd yn eglwys fechan y Glyn. Lle bychan pwysig yw y 
Glyn. Nid oes nemawr o bregethwyr Gogledd Cymru, y rhai fuont 
yn treulio ychydig fisoedd yn Athrofa y Bala, nad oes ganddynt 
s 

- 


“b 
" _ 


8 COFIANT Y 


adgofion difyrus am y lle bychan hwn. _ Nid oes nemawr o fanau yn 
Nwyrain Meirionydd yn ddigon pwysig i fod yn deithiau Sabbothol 
ar eu penau eu hunain; ond y mae y Glyn yn un o'r lleoedd hyny. 
Y lleoedd eraill sydd yn meddu yr arbenigrwydd hwn, yn ol y Dydd- 
iadur diweddaf, ydynt Cynwyd, Corwen, Penmachno, a'r Cyfyng. 
Y mae hyd yn nod y Bala wedi ei chysylltu â Llanfor; ond am y 
Glyn, y mae hwn er's llawer o flynyddoedd yn meddu yr hynodrwydd 
hwn. Saif y'ngwaelod cwm rhamantus a dwfn, a chraig serth o'r tu 
yma, a chraig serth o'r tu acw; craig y Clipiau ar un llaw, a chraig 
y Geifr ar y llaw arall. Y mae dwy o afonydd bychain yn ymbriodi 
ychydig o latheni yn nes i'r Llyn Tegid na'r fan y saif y Capel. 
Ceir yn y llanerch neillduedig hon o ddeugain i driugain o aelodau 
eglwysig, ac efallai o bedwar ugain i gant o Wd Ond ì gael 
hyny o gynnulleidfa, rhaid myned yn lled bell i'w ceisio—o ddwy 
i dair milldir o ffordd—ac y mae Bwlch-y-Fwlet yn un o'r lleoedd 
pellaf. Yr ydym yn cofio y Glyn bellach yn lled dda er's o ddeg ar 
hugain i bymtheg ar hugain o flynyddoedd, ac nis gallwn lai na 
thristâu wrth feddwl am y cyfnewidiadau sydd wedi cymeryd lle 
er y pryd hwnw. Un genhedlaeth wedi myned ymaith yn llwyr, 
a'r rhai a gyfrifid yn bobl ieuainc y pryd hwnw yn dadau a mamau 
erbyn hyn, a rhaì o honynt yn deidiau a neiniau. 

Dechreuwyd yr achos yn y Glyn, gallem feddwl, tua dnr y 
ganrif hon. Yr oedd yma bregethu wedi bod er's llawer o flynydd- 
oedd cyn sefydlu achos yma. Y mae traddodiad yn y gymydogaeth 
fod y Parch. Peter 'Williams wedi bod yn pregethu yn y ffermdy a 
elwir y Glyn. Y mae genym sail i feddwl ei fod wedi bod yno fwy 
nag unwaith. Dywed traddodiad ei fod, un tro, yn sefyll ar ben 
grisiau ceryg yn ymyl ffermdy y Glyn. Edrydd Tudur Llwyd, dy- 
fynedig gan Ioan Pedr yn y “'Traethodydd,” hanes amgylchiad arall, 
mae yn debyg: “Gwelodd fy nain hefyd Peter Williams yn tynu tu 
ag adref yn llesg iawn, wedi ei faeddu yn greulawn gan yr hen Syr 
Watkin, ynghyd â haid o'i ganlynwyr o'r un egwyddorion ag yntau. 
Aethant ag ef i dŷ tafarn yn Rhiwabon, gan ei wneuthur yn wawd. 
Cymerwyd ei oriadur o'i logell, ac o'r braidd y diangodd â'i fywyd. id 
Daeth at ei gyfeillion i'r Glyn, Llangower, pregethodd ychydig ar eì 
eistedd gan mor wan ydoedd; eisteddai ar y bwrdd, a chyda llais 
gwanaidd rhoddodd allan yr emyn :— 
wê. 
; 


Ê “ 


PARCH. J. ROBERTS. 9 


€ Os yw 'm gofidiau yn y byd 
I bara hyd y diwedd ; 
O fewn y nef fe dderfydd hyn, 
'Troir tristwch yn orfoledd. ”' 


Barnu yr ydym oddiwrth y dyfyniad hwn, fod y Glyn yn lled 
adnabyddus hyd yn nod i'r deheuwyr a ddeuent trwy y wlad ar eu 
teithiau i bregethu, fel lle y caent groesaw ac ymgeledd ynddo. Ac 
yr oedd yr hen dŷ wedi ei gofrestru yn ol y gyfraith y pryd hwnw i 
bregethu ynddo. Y mae yn ymddangos mai un o'r enw William 
Morgan oedd yn byw yn y Glyn ar y pryd, ac mai efe ydoedd per- 
chen y lle. Dywed ein hysbysydd, ddarfod i Edward Jones (fu yn 
aros fel gwas gyda William Morgan yn y Glyn bum mlynedd cyn 
priodi, yr hyn a gymerodd le yn 1796, y flwyddyn y bu Peter Wil- 
liams farw) ddweyd yn fynych wrtho ef fel yr arferai Peter Williams 
yn ystod y blynyddoedd hyny, ddyfod i'r ardal i bregethu, ac i 
werthu ei Esboniad ar y Beibl, a bod yn ei feddiant ef yn awr un 
o'r Esboniadau hyny a dderbynid yn rhanau ar y pryd. Yr oedd 
Edward Jones wedi dyfod yn dra chydnabyddus â Peter Williams, 
trwy y byddai yn ei anfon yn ol a blaen pan ddeuai i'r ardal, ac 
ymddifyrai yn fawr o adrodd rhyw fân hanesion a wyddai am dano. 
Felly nid oes ammheuaeth nad yw y traddodiad uchod am y Glyn 
yn eithaf gwir. 

Fel y crybwyllwyd, preswylydd a pherchenog F Glyn ar y pryd 
ydoedd William Morgan. Yr oedd i hwn bedair o ferched, sef 
Gaenor, Catherine, Barbara, a Magdalen. Y mae yn ymddangos fod 
y pedair wedi priodi, a gadael hiliogaeth ar eu hol. Ymbriododd 
Gaenor, yr henaf, â Mr. David Hughes, Caerfotty, wedi hyny buant 
byw yn Brynhynod; ac yn niwedd ei hoes bu hi byw yn y Pentre, 
Cwmtirmynach. Yr oedd yn fam i Mr. Edward Hughes a fu yn 
flaenor flyddlawn yn Cwmtirmynach am flynyddoedd. Merch iddi 
hi hefyd ydoedd Elizabeth Edwards, priod Mr. David Edwards, Ty- 
isaf, Lladderfel, a mam-y diweddar Barch. Robert Edwards. Dyma 
y teulu, yn ol pob hanes a allwn gael, a roddodd yr achles gyntaf ì 
achos y Gwaredwr yn y Glyn. Pregethid yn fynych o dan eu 
cronglwyd, a chedwid socïety hefyd yma am dymhor, ond i 


d hôno. Cedwid hi tua'r flwyddyn 1791 mewn lle o'r enw 
t 


; “ 

«vi yd 
^d o 
"*N 4 f i 
Ye Ur 
mA, u 





10 COFIANT Y 


y Gwndwn ar dir Coedladur. Nid oedd ond bechan iawn ar y pryd. 
Dump o aelodau, y mae yn ymddangos, oedd yn perthyn iddi, sef 
Richard Pritchard, Graienyn ; Edward Rowland, Madog; Elizabeth 
Edwards, Rhydfudr; Robert Thomas, Coedladur; ac Owen Edwards, 
Penygeulan. O'r Gwndwn symudodd i Dy'nypistyll, oddiyno i'r 
Glyn, ac oddiyno i'r Pandy. Ond tybiwn mai yr eglwys fechan a 
ymsefydlodd yn y diwedd yn y Pandy oedd hon, ac na sefydlwyd yr 
achos yn y Glyn eto am amryw flynyddau. 
Nis gwyddom i sicrwydd pa bryd yr ailddechreuwyd yr achos yn 
y Glyn, ond fe gymerodd hyn le, dybygid, drwy i Ysgol Sabbothol 
gael ei chychwyn yn ysgubor Pant-yr-onen, i'r hon yr elai amryw 
o'r Bala i gynnorthwyo ei chadw. Yr oedd un o feibion Pant-yr- 
onen, o'r enw Evan Jones, wedi priodi Magdalen, un o ferched y 
Glyn, a gallai fod dylanwad teulu y Glyn fyth yn peri ailgychwyn 
fel hyn yn Pant-yr-onen. Yn yr ysgol hon y dysgodd y diweddar 
Barch. Daniel Evans, Harlech, ddarllen. Yn y flwyddyn 1813, fe 
adeiladwyd Capel bychan ar waelod caeau y Glyn, ar dir a roddwyd 
gan David Hughes, Brynhynod, perchenog y Glyn ar y pryd. Ar 
ddydd ei agoriad pregethwyd gan yr enwog Barchedigion 'T. Charles 
a John Evans o'r Bala, ac yn ol pob tebyg Dafydd Cadwaladyr hefyd. 
Safodd yr adeilad bychan hwnw heb nemawr o gyfnewidiad arno am 
yr ysbaid maith o 60 mlynedd, sef hyd 1879, pryd y gwnaed cyf- 
newidiad trwyadl ynddo. _ Ar ei ail agoriad, Medi 23, 1879, gwein- 
yddwyd gan y Parchn. Dr. Edwards, ac Evan Peters, Bala; Owen 
Edwards, p.A., Câernarfon (ŵyr i'r Owen Edwards, Penygeulan, a 
| modir uchod), a'r Ysgrifenydd. Pwy a fydd byw pan agorir ef y 
drydedd waith ? i 
Tua'r flwyddyn 1816 bu yma ddiwygiad nerthol, yn gystal ag 
mewn amryw o'r ardaloedd cymydogaethol. Ac y mae un amgylch- 
iad mewn cysylltiad âg ef na ddylid ei adael heb ei goffâu. Y mae 
yn ymddangos y byddai y'nglŷn â rhai o'r hen ddiwygiadau ryw 
fath o ganu yn yr awyr i'w glywed weithiau. Clywsom rai o'r 
hen bobl yn sôn fod peth o'r fath wedi cymeryd lle yn yr ardal hon 
ar ryw adeg, ond ni chlywsom neb o honynt yn nodi yr adeg yn 
bendant, nac yn dweyd dim o'r manylion. Ond dywed ein hysbys- 
ydd o hyn, Elizabeth Roberts, Tyuchaf, Trerhiwaedog (merch i'r 
Edward Jones crybwylledig uchod, fu yn gweini gyda William Mor- 
“a ; 
NN 1 


PARCH. J. ROBERTS. “ll 


gan yn y Glyn), ei bod hi yn cofio yr adeg yn dda. Ganwyd hi yn 
y flwyddyn 1808, ac felly yr oedd tuag wyth oed yr adeg a nodwyd. 
Dywed: “Yr wyf yn cofio yn dda pan oeddwn oddeutu wyth oed, 
fy*mod yn myned gyda fy mam o'r Glyn, lle yr oedd fy nhad yn 
byw ar y pryd, i'r Capel ryw noson i'r oedfa; ac wrth i ni fyned i 
lawr at y Capel clywem ryw ganu anghyffredin, a meddyliasom ar y 
pryd ein bod yn ddiweddar, a bod y moddion wedi dechreu. Yr 
wyf yn cofio y canu yn dda eto; yr oedd y dôn yn debyg i'r un a. 
genid ar y geiriau oedd yn boblogaidd iawn yr adeg hôno, sef 


“Er nad wyf fi ond Affrican, 
Yn crwydro yn mysg y coed, &c. 


Wedi i ni gyrhaedd at y stabl oedd yn ymyl y Capel, yr oedd yno 
ryw fechgyn yn aros dechreu y moddion, a gofynasom iddynt a 
oeddym yn ddiweddar, ac a oedd y moddion wedi dechreu? ac ateb- 
wyd nad oeddym. Yna gofynasom beth ynte oedd y canu a glyw- 
som? a dywedasant hwythau nad oedd yno ddim canu. Ac erbyn 
i ni fyned i mewn i'r Capel, nid oedd yno neb ond fy nhad yn unig, 
a gofynwyd iddo ef yr un peth; a'r un ateb gafwyd ganddo yntau 
hefyd, nad oedd yno ddim canu, ac na bu yno neb ond efe... Modd 
bynag, yn mhen ychydig torodd y diwygiad allan yn rymus iawn 
trwy yr ardaloedd, ac ni bu y Glyn heb deimlo ei ddylanwad, ac 
ymunodd llawer â'r achos yn y lle.” Ar adeg y diwygiad, deuai 
amryw o'r Bala i'r Glyn i roddi eu cynnorthwy i'r eglwys fechan yn 
yr Ysgol Sabbothol ac i gynnal cyfarfodydd gweddi, ac un o'r rhai 
yr hoffid fwyaf ei weled yn dyfod oddi yno ydoedd Evan Davies, 
Gwehydd, oedd ar y pryd naill ai yn brentis neu yn weithiwr gyda 
Richard Pritchard, Graienyn. Un tro, newydd iddo ddechreu 
gweddïo, torodd allan yn orfoledd mawr yn y lle; yr oedd y bobl 
wedi myned i neidio, a chanu, a gwaeddi, nes o'r diwedd y darfu 
iddo yntau neidio gyda hwynt heb orphen ei weddi; a bu yno or- 
foledd anghyffredin y tro hwnw. 

4Y blaenoriaid cyntaf yr ydym nì yn eu cofio yn y Glyn, os nad 
hwy oedd y rhai cyntaf fu yno o gwbl, oeddynt Hugh Ellis, Ty'n- 
twll, ac Edward Ellis, Tyceryg. Nid oes genym ond adgof egwan 
am Hugh Ellis, Ty'ntwll, ond deallwn mai hen ŵr plain, gonest 
iawn ydoedd, tlawd ei amgylchiadau, ond tryloyw ei gymeriad. 


. 


IA COFIANT Y 


Clywsom ei fod yn berthynas agos i'r diweddar Barch. John Hughes, 
Pontrobert. Bu farw pan oeddym ni yn rhy ìeuanc i allu cofio 
nemawr am dano, ac nid ydym yn gwybod fod neb o'i hiliogaeth 
wedi ei oroesi. Ei gyd-flaenor ydoedd Edward Ellis, Tyceryg, 
tad Mr. Thomas Ellis, Cynlas, blaenor ffyddlawn yn eglwys Cefn- 
ddwysarn, a Mrs. Evan Peters. Hen ŵr tâl, mewn gwth o oedran 
pan gofiem ni ef gyntaf. Nid oes argraff ar ein meddwl ni eì fod yn 
un nodedig o alluog, na doniol; ond yr oedd mewn cryn gyfrif yn y 
Cyfarfod Misol, ac arferid ei anfon ar negeseuau dros y Cyfarfod 
Misol i'r ardaloedd cylchynol pan fyddai rhywbeth yn galw. Yr 
oedd, ni debygem, yn un lled ffyddlawn, a byddem ni, y plant, yn 
cael difyrwch ei glywed yn siarad weithiau, gan yr arferai ddyweyd 
diamst i, neu diail i, yn lled aml wrth siarad. Cofiwn yn dda y 
teimlid colled fawr ar ei ol pan fu farw yn 1847, a gwelem ei le wrth 
ochr y pwlpud yn wâg iawn am wythnosau ar ol ei golli. Yr oedd 
un John Evans, Llangower, yn flaenor hefyd y pryd hwnw; yr oedd 
ef yn ddyn llawer ieuengach, ac yn llawer mwy galluog a gwybodus, 
a gallasai wneyd llawer o les i'r achos yn y Glyn, ond symudodd 
yn fuan i'r Bala i fyw, a bu fyw yno am lawer o flynyddoedd; ond 
nid ydym yn deall iddo gael ei alw ì flaenori yr achos wedi ymadael 
o'r Glyn. Bu farw ar amrantiad flynyddoedd yn ol ar y ffordd yn 
ymyl Cerygydrudion, trwy i geffyl oedd ganddo redeg, a myned a'r 
cerbyd ar ei draws. Un arall oedd yn flaenor yn y Glyn y pryd 
hwnw oedd John Thomas, Llechwedd-du, hen ŵr lled dduwiol ond 
byr ei wybodaeth a'i ddawn. Bu farw rai blynyddoedd yn. ol yn 
nghymydogaeth Rhuthyn, lle yr oedd er's amser yn byw gyd â'i 
ferch. Dyma y swyddogion yr ydym ni yn eu cofio gyntaf yno. 
Yn ddiweddarach y dewiswyd Robert Roberts, tad gwrthddrych ein 
Cofiant, yn flaenor, ac yn ddiweddarach na hyny yr ymfudodd Mr. 
John Jones, Shop, Llanuwchllyn, i Bryntirion, ei ffarm ei hun. Yr 
oedd ef beth yn uwch yn y byd na neb o'r rhai oedd gyda'r achos yn 
y Glyn o'i flaen; yr oedd yn fwy galluog, ac wedi cael gwell addysg, 
ac yr oedd ef yn bur naturiol yn cael le pur flaenllaw yno. Mab 
ydoedd ef i'r hen flaenor adnabyddus yn ei ddydd, Mr. William 
Jones, Rhiwaedog. Y mae yntau a Mrs. Jones wedi myned oddi- 
wrth eu gwaith at eu gwobr er's blynyddoedd. dd 
Heblaw y rhai hyn, yr oedd yno amryw o rai eraill ag y maê 

y 


Ê "a 


a 


PARCH. J. ROBERTS. 18 


genym adgofion bywiog a melus i ni ein hunain am danynt. Un 
ffyddlawn iawn gyda'r achos, er nad oedd yn flaenor, oedd Robert 
Rowland, Gilwern. Hen ŵr tâl, esgyrniog, garw yr olwg arno, yn 
ymfalchïo braidd mewn dilyn yr hen ffasiwn, yn enwedig yn ei 
wisgoedd, er nad oedd pechod mwy yn ei olwg na balchder. Yr oedd 
ef yn weddïwr nodedig, a byddai yn gwaeddi yn arw wrth weddïo. 
Clywsom ei adlais yn gweddïo yn y Capel led cae oddi wrtho. Peter 
Jones, Rhydwen, ydoedd hefyd yn un nodedig yn mysg y brodyr. 
'Tad oedd ef i'r Parch. E. Peters, Bala. Dyn bychan, crŵn, ffraeth, 
gwrandawr da, a gweddïwr nodedig, yn neillduol yn mlynyddoedd 
diweddaf ei oes. Y maent hwythau hefyd wedi eu symud i eglwys 
Caersalem er's blynyddoedd. Yn mysg y chwiorydd hefyd yr oedd 
Jane Jones, Rhydwen, a Mary 'Thomas, Ty'nygwynt, yn rhai pur 
dduwiol; ond y mae genym ni adgofìon mwy bywiog am Margaret 
Jones, Prenbriglas. Hen ferch oedd hi, yn cerdded wrth ei maglau 
pan gofiwn hi gyntaf. Yr oedd ganddi ffordd faith i ddyfod i foddion 
gras, nemawr llai na dwy filldir, ac eto byddai hi yno yn gyson wrth 
ei maglau, a hyny trwy bob tywydd o'r braidd. Yr oedd yn dduwiol 
iawn, ond yn un lled ddistaw. Nid oes un ammhouaeth nad oedd 
gorphwysfa Duw yn dra melus iddi pan gyrhaeddodd adref. Efallai 
y goddefir i ni enwi un arall o fysg y chwiorydd ag y mae genym ni 


feddwl mwy o honi na'r un o'r rhai a enwyd, sef mam ysgrifenydd y 


nodiadau hyn, a nain gwrthddrych ein Cofiant. Yr oedd hi, efallai, 
o ran ei chyrhaeddiadau yn llawn mor alluog a'r un o'r chwiorydd, 
ac yr oedd mor dduwiol hefyd a hwythau. Y mae pawb o'r bron yn 
meddwl yn dda o'i fam, ac felly ninnau. Nid ydym yn ammeu nad 
oedd ein tad yn dduwiol, ond nid oedd ei alluoedd ef ond bychain, 
na'i ddawn ond trwsgl, ac nid bob amser y gellid cael rhywbeth 
ganddo ef. Nid oedd ef wedi cael ei fagu gyda chrefydd, yr oedd 
wedi myned mewn oedran pan ddaeth at grefydd gyntaf, ac yr oedd 
yr anfantais o hyny i'w weled yn amlwg arno hyd ddiwedd ei oes; 
ond parhaodd yn ffyddlawn hyd y diwedd yn 1873, pan yr hunodd 
yn yr Iesu, yn 84 mlwydd oed. Ond pa beth bynag ydoedd Robert 
Sion y Glyn o ran dawn, a galluoedd, a gwybodaeth, yr oedd yn un 
y gellid ymddiried yn ei air; ni allai oddef dim tebyg i dwyll, ac 

wiredd. Ond yr oedd Sarah yn fwy nodedig nag ef mewn gallu a 
(gras. Darllenai lawer ar ei Beibl, yn enwedig ar Lyfr y Prophwyd 


rn ar 


14 COFIANT Y 


Esaiah. Clywsom hi yn dyweyd ei phrofiad laweroedd o weithiau 
oddiwrth rai o'r adnodau mwyaf aruchel yn y llyfr hwn ; a phan 
aem adref yn ei blynyddoedd diweddaf i edrych am dani, byddai 
ganddi yn wastad adnod o lyfr y Prophwyd Esaiah i'w hadrodd 
wrthym. Canai lawer hefyd ar hympau Williams, Pantycelyn, ac 
Ann Griffiths. Ugeiniau o weithiau y gwelsom hi yn eistedd ar ei 
chadair dderw yn y gornel, â'i Beibl yn agored o'i blaen, ac yn canu 
gyda'r llais pereiddiaf raì o'i hoff bennillion, megys, 


“ Caed ffynon o ddŵr ac o waed,” &c. 


Yr ydym yn ei chofio yn dda, yn ein blynyddoedd boreuaf, yn 
cymeryd rhan yn y ddyledswydd deuluaidd bob yn ail a'n tad, gan 
nad oedd ef ar y pryd ond crefyddwr lled ieuanc; ac aml waith pan 
fyddai y society yn lled farwaidd y cafwyd hi yn barod i ddyweyd 
gair o brofiad, y rhan amlaf yn ofnus, ond nid heb radd o hyder. 
Cafodd hi ei magu yn grefyddol ar hen aelwyd Ty'nygwynt, y ffarm 
agosaf i'r Glyn. Yr oedd ei thad a'i mam yn aelodau yn eglwys y 
Dr. Lewis yn Llanuwchllyn, a dygasant i fynu deulu mawr yn gref- 
yddol. Y mae eu hiliogaeth yn lluosog a gwasgaredig ar hyd Cymru, 
Lloegr, a'r America. Bu ein mam farw fel y bu fyw, yn niwedd y 
flwyddyn 1871. 

Rhaid i ni erfyn maddeuant y darllenydd am droi peth oddiar ein 
ffordd i gofnodi yr adgofion hyn; pa fudd bynag sydd i'r darllenydd 
ynddynt (ac o bosibl nid ydynt yn hollol ddifudd), y maent yn felus 
iawnini. Y mae ein meddwl lawer diwrnod yn hiraethu am yr 
hen gymeriadau anwyl sydd wedi ein gadael. Ni chawn mwyach eu 
clywed yn gweddïo, nac yn canu, nac yn dyweyd eu profiadau yn y 
society, ac ni chawn edrych arnynt o feinciau cefn y Capel mwyach 
yn cyfranogi o Swper yr Arglwydd. Y mae y pethau hyn wedi 
myned heibio am byth ar y ddaear hon; ond nid ydym wedi an- 
obeithio eto cael ymuno â hwy i ganu yr anthem dragywyddol, a 
chael cyd-eistedd â hwy o amgylch bwrdd y wledd yn nhŷ Tad yr 
Iesu. Ond i aros hyny, y mae yn felus adgofio yr hyn a fu, Er nad 
ydym eto yn hen, yr ydym yn gallu cydymdeimlo â'r duedd hôno 
yn yr hen sydd yn caru edrych yn ol ar amgylchiadau boreu oes. 

Cododd o'r eglwys fechan neillduedig hon amryw bregethwyr o. 
bryd ì bryd. Y cyntaf mae genym hanes am dano oedd un John. 


, Fi 
A 


PARCH. J. ROBERTS. 15 


Jones, Rhydfudr, yr hwn a ddaethai at grefydd pan ydoedd yn byw 
gyda'i dad yn y Glyn yn ystod y diwygiad y cyfeiriwyd ato eisoes, 
ac yno y dechreuodd bregethu. Yn lled fuan ar ol hyny aeth i 
Wrexham, i'r ysgol a gedwid gan y diweddar Barch. John Hughes, 
wedi hyny o Liverpool. Oddi yno aeth i Bontcyssyllte, i gadw ysgol. 
Yr oedd, yn ol pob hanes a allwn gael am dano, yn bregethwr syl- 
weddol ac ysgrythyrol iawn, ac yn ddyn nodedig o dduwiol. Bu 
farw Gorphenaf 28, 1826, yn 29 mlwydd oed, wedi bod yn preg- 
ethu oddeutu saith mlynedd. Rhai o ardal Llangower hefyd oedd 
y Parchedigion Robert Evans, gynt o Lanidloes, wedi hyny o Aber- 
teifi, a Daniel Evans, Penrhyn. Ond dywedir yn y “ Drysorfa,” 
am 1869, mai aelodau gyda'r Annibynwyr oedd eu tad a'u mam, a 
barnwn mai yn y Bala y dechreuodd y ddau bregethu. Yr ydym 
wedi cyfeirio eisoes at y ffaith mai yn ardal y Glyn yr oedd tad y 
Parch. E. Peters yn byw, ac yn yr eglwys hon y magwyd yntau, er 
mai yn y Bala y dechreuodd bregethu. Yn Penmachno, pan oedd 
yno yn cadw ysgol ddyddiol, y dechreuodd y Parch. Thomas Jones, 
y cenhadwr, bregethu, er mai yn y Glyn y magwyd yntau, ac y 
treuliodd ei oes hyd nes yr aeth ìi Penmachno. Mab ydoedd ef i 
Robert Sion a Sarah y soniwyd uchod am danynt, ac ewythr frawd 
ei fam i JOHN ROBERTS. Bu ef farw trwy ymosodiad sydyn o'r 
cholera yn 1875, a gorwedd ei weddillion marwol yn naear Sylhet 
hyd foreu yr adgyfodiad, pan wneir dirgelion pob trafodaeth yn 
eithaf hysbys. Cofiwn yn dda hefyd am y noson hôno yn 18693 pan 
yr arwyddodd yr eglwys fechan yn y Glyn ei boddlonrwydd i ninnau 
i gychwyn ar waith y weinidogaeth; a chofiwn fel y crynem pan 
oedd y brodyr anwyl, y Parch. R. Williams, Llanuwchllyn, a Mr. 
Ellis Davies, Cefnddwysarn, yn ein harholi yn ngŵydd yr eglwys 
am ein gwybodaeth a'n ffydd yn ngwirioneddau yr efengyl. Y mae 
yn rhyfedd genym hedddyw, i ni anturio ar waith mor fawr gyda 
chyn lleied o wybodaeth, ac mor ychydig o fanteision gwybodaeth. 
Yn mhen rhai blynyddoedd ar ol hyn y dechreuodd JoHN ROBERTS 
ar yr un gwaith; ac wele, y mae efe eisoes wedi myned oddiwrth ei 
waith at ei wobr! “Y naill a gymerir, a'r llall a adewir,” i ryw 
ddybenion doeth a da. 


16 COFIANT Y 


PENNOD V. 
EI DDERBYNIAD YN AELOD, AC YN DECHREU PREGETHU. 


Nis gallasom gael allan hyd sicrwydd, pa bryd y derbyniwyd. 
JOHN RoBERTs yn gyflawn aelod eglwysig, ond cafodd ei dderbyn 
felly pan oedd yn bur ieuanc. Y mae yn ymddangos fod ynddo 
gryn awydd am gael ei dderbyn er's amser, ond nid oedd wedi am- 
lygu yr awydd hwnw ineb. Ond pan oeddid ar un achlysur yn 
derbyn nifer o bobl ieuainc yn gyflawn aelodau, ceisiwyd gan y plant 
nad oeddynt yn myned i gael eu derbyn i symud i fainc arall, er 
mwyn rhoi lle i'r rhai a dderbynid.. Symudasant hwythau oll ond 
JOHN, dangosai ef duedd i aros, ac ymddangosai yn pruddhau na 
chawsai yntau hefyd ei dderbyn; ond symud a wnaeth, er yn ym- 
ddangos yn dra anewyllysgar. Yn fuan ar ol hyny derbyniwyd yntau 
yn gyflawn aelod. b 
Dechreuodd bregethu yn 1868, ond nid oedd y rhai mwyaf cydna- 
byddus âg ef yn disgwyl nemawr oddi wrtho fel pregethwr ar y pryd, 
gan mor wylaidd a distaw ydoedd. Meddai y cymeriad goreu fel 
dyn ieuanc am symledd a difrifwch yn mhob man, a thebygem mai 
ar bwys hyny y cafodd gymeradwyaeth i ddechreu pregethu yn fwy 
nag ar gyfrif eì ddawn. 'Tybiai y rhai a'i hadwaenent oreu mai 
pregethwr gwael a wnelai. Ond caed allan yn fuan fod rhyw 
newydd-deb yn ei bethau, rhyw naws ddymunol ar ei ysbryd yntau, 
a rhyw serchowgrwydd yn ei ddull yn traddodi nes ennill yn fuan 
gymeradwyaeth gyffredinol y cynnulleidfaoedd iddo, a deuwyd i 
edrych arno yn fuan fel pregethwr ieuanc gobeithiol. Efallai y 
byddai yn ddyddorol gan rai weled penderfyniadau Cyfarfod Misol 
Dwyrain Meirionydd o berthynas iddo yn yr adeg hon, _ Yn nghof- 
nodau Cyfarfod Misol y Parc, Medi 29, 1868, ceir a ganlyn :— 
“Dygwyd achos gŵr ieuanc o'r Glyn Gower dan sylw fel ymgeisydd 
am y weinidogaeth. Yr oedd holl eglwysi Dosparth Penllyn wedi 
cael cyfle i roddi barn ar ei gymhwysderau, ac yn gefnogol iawn 
iddo. Penodwyd Dr. Edwards, a Mr, Jacob Jones, Bala, i fyned 


PARCH. J. ROBERTS. ll 


yno i ymddiddan â'r eglwys, ac âg yntau. Ynglŷn â'r achos blaen- 

orol rhoddwyd annogaeth i'r gweinidogion a'r blaenoriaid i alw 
dynion ieuainc i ddechreu yr oedfaon am dymhor cyn eu dwyn yn 
mlaen fel ymgeiswyr am y weinidogaeth.” Yn nghofnodau Cyfarfod 
Misol Cynfal, Hyd. 27, cawn y penderfyniad a ganlyn :—“ Daeth 
achos y gŵr ieuanc o'r Glyn Gower dan sylw, yr hwn sydd yn ym- 
geisydd am y weinidogaeth. Cafwyd tystiolaeth gan y brodyr fu yno 
ar gais y Cyfarfod Misol blaenorol, fod yr eglwys yno yn ei fawr 
gymeradwyo, ac yn dymuno iddo gael ei osod ar brawf yn ol y 
rheolau. Penderfynwyd ar fod iddo fyned dan arholiad yn y Cyf- 
arfod Misol nesaf. Materion yr arholiad,—Person Crist, a Chyfiawn- 
had; yr arholwr, y Parch. R. Williams, Glanyrafon.” _ Yn nghyf- 
arfod Misol Corwen, Ion. 4, 1869: “ Ymddiddanwyd â Mr. Jo—x 
RoBERTS, gŵr ieuanc o eglwys Glyn Gower, fel ymgeisydd am y 
weinidogaeth.  Arholwyd ef am Berson Crist a Chyfia vnhad gan y 
Parch. R. Williams, Glanyrafon. Cafwyd boddlonrwydd cyffredinol 
yn ei atebion, a threfnwyd ar iddo gael myned rhagddo yn unol â 
rheolau y Gymdeithasfa. Dosbarth Penllyn i fod yn faes ei brawf 
yn y weinidogaeth hyd Gyfarfod Misol Mawrth nesaf. Mr. Jones, 
Llwyn'rodyn, i drefnu ei gyhoeddiadau drwy y dosbarth.” Yn 
Llanfihangel, Medi 7, 1869 : “ Bu sylw ar ddau frawd ieuanc, JoHN 
RoBERTS, y Glyn, a Robert E. Roberts, Ebenezer (y Parch. ER. E. 
Roberts, Llandegla), ymgeiswyr am y weinidogaeth. Cafwyd tyst- 
iolaeth ffafriol iddynt gan y rhai a'u clywsant. Ymddiddanwyd â'r 
ddau o barth i'w teimladau gyda gwaith y weinidogaeth. Annozwyd 
hwynt i fyned yn mlaen, a rhoddwyd cylch y Cyfarfod Misol iddynt 
fel maes llafur. Rhoddwyd cynghorion iddynt i feithrin duwioldeb 

. personol, ac ysbryd llafur gyda'r weinidogaeth.” 

Aeth i'r Athrofa yn y Bala yn 1809, a bu yno am o dair i bedair 
blynedd, a chyrhaeddodd safle barchus mewn dysr ynddi, ni dybiwn. 
Dywed y Parch. W. Roberts, Llanrwst, yr hwn oedd yn herthynas 
agos iddo, yn gydefrydydd âg ef, ac yn gyfaill mynwesol iddo, “ Peth 
a'i hynodai yn fawr fel efrydydd oedd ei gydwybodolrwydd ìi bxro- 
tÔi ei wersi yn drwyadl, a myned i'r Coleg yu rheolaidd. Ni byddai 
byth yn absennol, oddieithr fod rhyw amgylchiad anorfod. Nid oedd 
braidd un amser yn sefyll mor uchel mewn arholiad ag y dylasai. 
Gwyddai pawb y meXdai wybodaeth lawer mwy trwyadl o'r gwalianol 

! cC 


“8 


18 COFIANT Y | 8 


faterion, ac o bob peth yn gyffredinol nag amryw a safent yn uwch 
nag eÊ; ond yr oedd i raddau yn ddiffygiol mewn discrêmi n, fel 
y byddai yn dyweyd llawer iawn mwy nag a fuasai yn ofynol mewn 
atebiad i gwestiynau, a byny heb fod yn y drefn oreu.” Er hyn oll, 
cawn ef yn sefyll mewn safle barchus, os nad amlwg iawn, mewn 
amryw arholiadau. Yn yr arholiad am fynediad i'r Athrofa yn 
1569, safai os ydym yn cofio yn iawn tna chanol y ist. Yn arhol- 
iad yr Athrofa yn 1870, safai yn seithfed yn y dosbarth ieuengaf. 
Safon yr arholiad oedd 1100; safle yr uchaf yn y dosbarth oedd 785, 
a'r isaf 497, tra mai ei safle ef oedd 581. Felly yr oedd gryn lawer 
yn uwch na chanolrif y dosbarth. Yn 1871, safai yn bummed yn 
y dosbarth canol. Safon yr arholiad oedd 1550. Safle yr uchaf o'i 
gyd-efrydwyr oedd 942, a'r isaf 277, tra mai ei safle ef oedd 824. 
Yn 1872, safai yn bedwerydd eto yn ei ddosbarth, ond nis gallwn 
nodi y marciau a gyrhaeddodd y flwyddyn hon. Aeth i Aberystwyth 
yn 1873, ac yno ennillodd exhibition y flwyddyn hôno, ac un arall 


yn 1:74. Yn 1875 safodd yr arholiad am Aonours yn yr University 
yno, : phasiodd yn y pedwerydd dosbarth. Felly er nad oedd yn 
rhy 'nboidio yn yr arholiadau, yr oedd yn sefyll mewn safleoedd 
pa: lyweyd y lleiaf. 


ldwy Athrofa, nid gormod dyweyd, dybygid, yr hoffid 


ef yn [1w» gan ei gydefrydwyr, a cln bawb y deuai i ychydig o 
gy'nab6.e:: â hwy; ac nid oedd e efrydiau, yn tynu ei feddwl 
oddi sin u uwch a phwysiecach erefy.ld ysbrydol, nac oddiar waith 
ei sw. cl pregethwr, ond cynnyddai yn y naill a'r llall fel y cyn- 
ny(Jau ynei efrydiau. Yr oedd. avddo y. pacch dyfnaf bob amser 
iol ordinhadau erefydd, er na! a)! bob amser gydweled â rhyw 
f6n rofniadau cysylltiegig â hwy. “ Yn Aberystwyth,” meddai y 
Parch. W. Roberts, “nid oedd neb yn casâu rhai pethau y'nglŷn â'r 
g borenol yn Êwy angerddol nag ef; eto elai iddynt yn ddi- 
Íw or o gydwybod, er oad oedd gorfod ar neb i fyned. A 
Ac mbolach, “ Yn nghanol pob trafferth gyda'i efrydiau, 
y 'ryc bob amser yn naws yr efengyl. Bnm yn synu 
n oeîu gwncdo wed«ïo, ne mor bell y byddai ei enaid yn 
y seiysuron pan y byddai eraill yn teimlo annhuedd- 
Yw Ond byddai yn ddyfal mewn ymarferiad o'r moddion 


puiodol i gadw ei ysbryd yn y dymher hôno. Gallaf dystio eì fod 


“a 


PARCH. J. ROBERTS. 19 


yn weddiwr mawr yn y dirgel. Yr oedd ei weddïau cyhoeddus yn. 
tynu sylw pawb. Yr oeddym gyda'n gilydd yn Sassiwn Amlwch 
yn 1872; ac nid oedd gŵr y tŷ lle y llettyem yn proffesu crefydd— 
yr wyf yn meddwl mai i'r Eglwys yr arferai fyned. Gweddïodd 
JOHN ROBERTS yn hynod effeithiol ar ddyledswydd un boreu; ac yn 
ebrwydd ar ol hyny, wrth sôn pwy oedd i bregethu, ebai gŵr y tŷ— 
& Paham na roddant hwy un fel hyn i bregethu? niï chlywais i y 
fath weddïo erioed.” “Pan aeth i Aberystwyth,” meddai Mr. 
Roberts drachefn, “tynodd sylw anarferol yn y dref a'r wlad o 
amgylch fel pregethwr. Y Sabboth cyntaf wedi myned yno yr oedd 
yn Llanilar, a thranoeth daeth pobl yr ardal i farchnad Aberystwyth, 
a'u holl siarad oedd ynghylch y bachgen rhyfedd a fu yno. Bloedd- 
iai un hen frawd, â'i ddwylaw i fynu ar yr heol, “Hawyr fach! yr 
O'wn yn meddwl yn siwr ddigon wrth ei wrando, fod John Elias 
wedi codi o'r bedd.” Nid ydym yn gwybod fod dim tebygolrwydd 
rhwng JoHN ROBERTS a John Elias, heblaw i'r ddau ddigwydd bod 
yn John; ond dengys sylw yr hen frawd, pwy bynag ydoedd, fod 
rhywbeth lled hynod yn JoHN RoBERTs. 

Ond er holl grefyddolrwydd a difrifwch ei natur, nid oedd hyny 
yn lluddias ei fod mewn cymdeithas yn un o'r rhai mwyaf siriol, a 
llawen, ac ni cheid neb a hoffai ychydig o ddigrifwch yn fwy nag eí. 
Y mae y myfyrwyr fel rheol, yn enwedig os byddant yn ymrodd- 
edig iawn i'w hastudiaethau, yn gorfod treulio llâwer o'u hamser 
mewn unigrwydd a distawrwydd. Ond rhaid iddynt er mwyn eu 
hiechyd gael ambell i hanner awr o relavation, rhaid iddynt gael 
ambell ìi game ddiniwaid gyda'r guoits, neu y bêl, neu rywbeth 
cyffelyb. Bryd arall bydd rhyw amgylchiad yn digwydd fydd yn 
galw am sylw oddi wrthynt fel cymdeithas. Y mae y my YfYFR yn 
naturiol yn gymdeithas fechan ar ei phen ei hun, ac y mae rhyw 
drefniadau neillduol yn perthyn iddi. Nid yw y trefniadau, y 
deddfau hyny, o bosibl erioed wedi cael eu hysgrifenu—perthyn y 
maent hyd yn hyn i'r unwritten law—ond y maent yn ddeddfau 
ymae yn rhaid i bob myfyriwr yn gynt neu yn hwyrach, oni bydd 
yn fwy pendew na chyffredin, gydymífurfio â hwy. Ond bydd 
ambell un weithiau, mewn awr anwyliadwrus efallai, yn troseddu 
rhai o'r deddfau hyny ; a phan geir hyny allan bydd yn rhaid ym- 
ffurfio yn frawdlys i roi prawf ar y troseddwr, ac i ystyried pa gosp 


20 COFIANT Y 


y rhaid iddo fyned o dani. Bydd un yn cael ei benodi i'r swydd o 
Farnwr, ac un arall yn Erlynydd, a thrydydd yn Gyfreithiwr y 
goron dros yr erlyniad, a phedwerydd yn gyfreithiwr dros yr am- 
ddiffynydd, a bydd yno nifer o dystion, ac er mwyn gwneyd y llŷs 
yn gyflawn bydd yn rhaid cael cyfieithydd. Ar un achlysur o'r fath 
JOHN ROBERTS oedd y cyfieithydd, a chaed cryn ddifyrwch gydag 
amryw o'i gyfieithiadau. Ond pan ddigwyddodd y gair bastard mul 
gael ei ddyweyd mewn un dystiolaeth, methai yn lân a gwneyd i'r 
llŷs anrhydeddus ddeall beth ydoedd. Wedi amryw geisiadau 
aflwyddianus, o'r diwedd dywedai yn sydyn, “ It is a compounded 
animal.” Creodd hyny y fath chwerthin nes dyrysu y gweithred- 
iadau am beth amser. Fel hyn gallai ymdaflu i ganol digrifwch 
diniwaid gydag aspri rhyfeddol, ond yn nghanol y digrifwch mwyaf 
ni cheid dim ynddo ef a dynai grefydd i lawr yn meddwl neb ystyr- 
iol. Credu yr ydym y gallai chwareu yn dduwiol. Nid pawb sydd 
yn chwareu sydd yn gofalu pa un ai duwiol ai annuwiol ydynt; ac 
yn fynych y mae chwareuaeth yn cael ei gario i'r fath eithafion, ac 
yn cael ei gysylltu â'r fath arferion fel nas gall lai na bod yn niw- 
eidiol a phechadurus; ond nid yw hyny yn profi fod pob math o 
chwareuaeth yn niweidiol, yn hytrach gellir ei ddefnyddio fel math 
o orphwysdra i natur luddedig, math o ryddhad i natur flinedig, er 
mwyn bod yn alluog i ail ymafael mewn gwaith caled wedi i hyny 
fyned heibio. Nid pob dyn duwiol sydd yu chwareu. Edrycha 
ambell un duwiol iawn, a llawer un sydd yn cymeryd arno fod yn 
dduwiol iawn, ar bob math o chwareuaath fel nôd amlwg o annuw- 
ioldeb; bron nad yw chwerthin yn bechod anfaddeuol yn ngolwg 
rhai rhith sancteiddiol iawn. Ac nid pob dyn duwiol chwareus a all 
chwareu heb i hyny beri i chwi feddwl llai o'i grefydd o herwydd 
hyny. Ond gallai JonN RopBERTS chwareu yn dduwiol. Yr oedd ei 
ddigrifwch ef yn fwy sanctaidd na gweddïau mwyaf difrifol rhai a 
adwaenom. Ond ni allai oddef ysgafnder gyda phethau sanctaidd, 
byddai ei holl enaid yn eiddigeddu âg eiddigedd sanetaidd pan welai 
rywbeth yn ymylu ar hyny, a meddiennid ef â'r difrifwch dyfnaf 
pan yn ymwneyd âg ordinhaiau yr efengyl. 


PARCH. J. ROBERTS. 21 


PENNOD VI. 
YN BUGEILIO EGLWYSI ABERGYNOLWYN AC YSTRADGWYN. 


YN y flwyddyn 1875 ymgymerodd â gofal gweinidogaethol Eglwysi 
Abergynolwyn ac Ystradgwyn. Yr oedd, ni debygem, wedi cael 
galwadau o fanau eraill, ond cafodd ei dueddu i fyned yn hytrach i'r 
lleoedd hyn, ac ni welwyd erioed gysylltiad hapusach rhwng gwein- 
idog ac eglwysi; a phrawf digonol o hyn ydoedd yr ymlyniad mawr 
a ddangosodd yr eglwysi hyn wrtho ef yn ei afiechyd olaf, a'r ym- 
lyniad angerddol oedd yn ei galon yntau wrthynt hwy. Nid oedd 
dim yn ormod ganddynt hwy i'w wneyd, pe y gallasent ei adferu ef 
rywfodd, ac yr oedd y galar ar ol ei golli yn alar dwys iawn a chy- 
ffredinol yn eu mysg; a gwnaeth yntau ymdrech fwy nag a ddylasai 
er mwyn cyrhaedd adref erbyn y dydd diolchgarwch, yn nghanol ei 
waeledd diweddaf. Cafodd rai profedigaethau yno, mae yn wir; 
amgylchiadau oeddynt yn gofyn am onestrwydd a phenderfyniad 
mawr; a pha weinidog yn wir nad yw yn cyfarfod âg amgylchiadau 
felly yn awr ac yn y man? ond cafodd ras a_ doethineb i ymddwyn 
yn yr amgylchiadau hyny yn y fath fodd ag oedd yn tynu pawb i'w 
garu a'i barchu. _ Ac yr oedd ei weinidogaeth hefyd yn dra derbyn- 
iol gan yr eglwysi drwy y wlad. Rhag i neb dybied ein bod yn 
dweyd gormod am dano, ni a ddyfynwn ychydig nodiadau a ym- 
ddangosasant yn y “ Goleuad,” am Rhagfyr 7, 1878 : “ Yr oedd y 
lle mawr oedd fel hyn wedi ei ennill yn mynwes y. ddwy eglwys oedd 
dan ei ofal, mewn yspaid mor fyr a thair blynedd a hanner, yn 
dangos fod ynddo ragoriaethau y tu hwnt i'r cyffredin. “Od oes ar 
neb eisieu doethineb, gofyned gan Dduw.' Mae yn bur debyg ei 
fod ef wedi gofyn am dani; sut bynag am hyny, amlwg ydyw eì fod 
wedi ei chael. Yr oedd ei dalentau a'i gymhwysderau i'r weinidog- 
aeth yn amlwg i bawb. Meddai allu rhwydd iawn i siarad, ac yr 
oedd y gallu hwnw yn dyfod yn fwy effeithiol a dylanwadol. Hoff 
bwnc ei bregethau y misoedd diweddaf oedd Person Crist; ac am 
ei fod ef yp teimlo materion ei bregethau yn llosgi yn ei enaid ei. 


22 . COFIANT Y 


hun, yr oedd ei bregethau yn cydio yn ei wrandawyr. Yn ychwan- 
egol at ei alluoedd cyhoeddus, meddai ddoethineb a gallu neillduol i 
fugeilio eglwys Dduw.” 

Wedi dyfod i Abergynolwyn, ymroes ati i ddarllen ac ì fyfyrio ; 
cadwai gyfarfodydd gyda'r plant a'r ieuenctyd; byddai yn y societies 
bron bob wythnos yn y ddau le, er bod o dair i bedair milltir rhwng 
Abergynolwyn ac Ystradgwyn, ac na byddai y cynnulliad ond bych- 
an ar y goreu yn Ystradgwyn, eto elai yno yn gyson. Pan gychwyn- 
wyd cyfarfodydd gan swyddogion eglwysig y dosbarth hwnw o'r 
wlad tuag at feithrin ymarweddiad sanctaidd, ac er annog eu gilydd 
i ymdrech a llafur, cafwyd gwasanaeth neillduol oddi wrtho ef yn y 
rhai hyny; ac niadawodd i ddim ei rwystro i ddyfod i'r cyfarfod- 
ydd hyny tra y daliodd eiiechyd. A byddai gwrandaw ar ei weddi- 
au a'i anerchiadau ynddynt yn wledd i eneidiau y saint. Byddai 
adnodau o'r Beibl, pennillion, a sylwadau eraill yn cael eu dweyd 
ganddo gyda'r fath wres a theimlad, nes peri i bawb synu fod y fath 
gyílawnder o brofiad ysbrydol i'w gael gan un morieuane. Yn 1876 
ordeiniwyd efi gyflawn waith y weinidogaeth, a bu yn ffyddlawn i 
gyflawni ei gwaith tra y parhaodd ei ddydd byr i weithio. Yn ei 
gystudd diweddaf dywedai wrth un o swyddogion ei eglwys, pe bu- 
asai yn gwybod na chawsai wella i weithio, y buasai yn well ganddo 
farw o'r afiechyd hwnw. Y cyfryw oedd yr ysbryd gweinidogaethol 
â pha un yr oedd wedi ei lenwi yn ystod y tymhor hwn. 


PENNOD VII. y 
EI AFIECHYD OLAF, A'I FARWOLAETH. 


En mor addawol yr ymddangosai, er mor anwyl ydoedd yn mysg 
pobl ei ofal, ac er cymaint ydoedd eì awydd am bregethu a bod yn 
ddefnyddiol, etto nid-yn y wedd hon y meddyliai Duw gael eì ogon- 
ant eddi wrtho, ond mewn ffordd arall, uwch a pherffeithiach ; 


PARCH. J. ROBERTS. 23 


canys uwch yw ei ffyrdd Ef na'n ffyrdd ni, a'i feddyliau Ef ng'n, 
meddyliau ni. Yr oedd JoHN ROBERTS yn arfer, er's rhai blynydd- 
oedd, a myned i Drefriw am wythnos neu ddwy yn yr haf, i gael 
gorphwysdra, ac adnewyddiad nerth trwy yfed y dyfroedd yno. 
Aeth yno tua diwedd mis Gorphenaf 1878, gan obeithio cael adnew- 
yddiad fel arferol; ond wrth fyned i'w gyhoeddiad i un o Gapeli 
Ffestiniog erbyn y Sabboth olaf yn, Gorphenaf, cymerwyd ef yn bur 
glaf ar y ffordd rhwng Bettwsycoed a Dolyddeleu, mor glaf fel y bu 
raid iddo droi yn oli Drefriw. Aeth yn wael iawn,a bu yn agos i 
angeu y dyddiau canlynol; ond trwy dynerwch rhagluniaeth, a gofal 
caredig a medrus iawn y ddwy Miss Jones, Penybryn, gyda'r rhai y 
llettyai, am dano, gwellhaodd ychydig drachefn. Aethom i ymweled 
âg ef y 12fed o Awst. Nid oedd wedi anfon un gair atom ei fod yn 
wael, ond gan i ni glywed yn ddamweiniol am ei afiechyd, a'n bod 
mewn cyfleustra i fyned, aethom i Drefriw y diwrnod a nodwyd yn 
hollol annisgwyliadwy iddo. Yr oedd yn wan iawn, ond parodd ein 
dyfodiad iddo sirioli yn fawr. Yr oedd yn ymddangos yn awr ar y 
ffordd i wella, ond ofnem fod ei afiechyd wedi cymeryd gafael rhy 
sicr ynddo i'w ollwng mor fuan ag y gobeithiai efe, os gwnai hyny 
ogwbl. Yr oeddym yn Nghymdeithasfa Caernarfon, Awst 20, 21, 
a 22, pryd y lledaenwyd y gair ei fod wedi marw. _ Yr oedd hyn yn 
dra ammheus genym ar y pryd, er nad oedd genym sicrwydd y naill 
ffordd na'r llall. Ond estynwyd llythyr i ni ar y maes ddiwrnod y 


— pregethu a roddai bob sicrwydd i ni mai anwiredd ydoedd, gan ei 


fod wedi ei ysgrifenu ganddo ef ei hun ar ol yr adeg y dywedid ei 
fod wedi marw. Y mae yn ymddangos mai camgymeriad ydoedd ar 


“ ran rhywun neu rywrai tua Thowyn ac Aberdyfi. Pa fodd, bynag, 
 lledaenwyd y newydd i bob cyfeiriad, a chredodd llawer ef. Daeth, 


y newydd i Abergynolwyn pan oedd yr eglwys yno wedi ymgasglu 


|” at eu gilydd mewn cyfarfod eglwysig. Daeth rhywun a'r gair i'r 
— Capel, a chymaint oedd y teimlad fel yr aeth pawb i wylo, yn bobl 


—- 


? 


a phlant, ac wylo a wnaethant fel y bu raid tori y cyfarfod i fynu - 
ar y canol, gan nad ydoedd yn bosibl myned yn mlaen. Yr oedd 
pob un ydoedd yn bresennol yn methu dal i wneyd dim. Ac yr 
| oedd y plant wedi myned adref yn wylo, ac ni fynent eu cysuro 
aroleu hanwyl weinidog. Ond cafwyd sicrwydd, pa fodd bynag, 
| cyn bir mai anwiredd oedd y newydd hwn; ond nid oedd pryder 


24 ' COFIANT Y 


pobl ei ofal yno yn nemawr llai yn ei gylch er clywed ei fod nid” 
yn unig yn fyw, ond yn gwella ychydig; ac aeth rhai o honynt yr 
holl ffordd o Abergynolwyn i Drefriw i gael sicrwydd i'w meddyliau 
eu hunain pa fodd yr oedd. 

Aethom i ymweled âg ef drachefn wrth ddyfod adref o Gaernar- 
fon, ond nid oeddym yn ei weled yn nemawr gwell, ond yr oedd yn 
fwy calonog, ac yn awyddus erbyn hyn am gael myned o Drefriw, 
gan ddisgwyl y buasai ychydig o gyfnewidiad yn llesâd iddo. Caw- 
som ganddo addaw dyfod atom i Pentrecelyn am dymhor, ac felly 
daeth un o'r dyddiau canlynol. Yr ydoedd yn chwysu yn drwm y 
rios, ond ymddangosai fel yn gwella, ac yr oedd yn siriol iawn. Bu 
gyda ni rai wythnosau, ond fel yr oedd amser yn cerdded, yr oedd 
yn myned yn anesmwyth eisieu cael myned tuag Abergynolwyn. 
Yr oedd yn bryderus iawn am fod yno erbyn y dydd diolchgarwch. 
Nos Wener, Medi 20, yr oedd gyda ni yn y society yn bedyddio ein 
' baban, Robert William, ond teimlai eto yn wanaidd a nervous iawn 
i gyflawni unrhyw waith cyhoeddus. Un o'r dyddiau canlynol 
aeth ymaith. Bu yn aros yn Bwlch-y-Fwlet ychydig ddyddiau, ac 
oddi yno aeth yn mlaen i Abergynolwyn, ac yno derbyniodd y fath 
groesaw na dderbyniwyd erioed ei burach na'i sorchocach gan neb 
ar y ddaear hon. Nid oedd dim yn ormod gan yr eglwys a'r gyn- 
nulleidfa, ac yn wir yr holl ardal, i'w wneyd pe gallesid ei arbed ryw 
fodd, Cafwyd ganddo ymattal rhag cyflawni ncmawr o waith cy- 
hoeddus, gan obeithio y deuai o hyny yn gynt i allu gwasanaethu yr 
achos. Annogai y meddyg ef hefyd i fyned i Bournemouth dros 
ystod y gauaf, ac yr oedd yntau yn bwriadu myned. Ond pan yd- 
oedd ar fedr cychwyn, gwaethygodd ei afiechyd yn sydyn, ac o'r 
diwedd caethiwyd ef yn llwyr i'w wely. Ni fu yn gorwedd, modd 
bynag, ond rhyw ddeng niwrnod, ac yn ystod hyny o amser y mae 
yn ymddangos iddo golli bron bob ymwybyddiaeth o hono ei hun; 
ymddyrysodd ei synwyrau gan drymder ei glefyd; ond yr oedd ei 
feddwl, er yn »rech, yn aros gyda'r pethau oedd mor bwysig ganddo 
yn ei iechyd. Myned i'w gyhoeddiad, gweddïo, a phregethu, a 
gweinyddu y sacramentau, yr oedd bron o hyd yn ystod y dyddiau 
hyny. Y mae yn ymddangos iddo fedyddio “Robert William bach” 
amryw weithiau yn ystod y dyddiau hyny, a gwnai hyny gyda'r cy- 
sondeb mwyaf, yn hollol fel pe buasai yn ei synwyr a'i iawn bwyll. 


PARCH. J. ROBERTS. 25 


O'r diwedd daeth dydd o ollyngdod iddo. Do, fe hunodd yn dawel 
yn yr Iesu am saith o'r gloch nos Fercher, Tachwedd 27, 1878. 
Claddwyd ei weddillion marwol wrth Gapel Talybont, ger y Bala, 
ddydd Sadwrn, Tachwedd 90. O herwydd i ni fethu bod yn bres- 
ennol yn y claddedigaeth, trwy fod genym ddau gladdedigaeth arall 
i weini ynddynt y diwrnod hwnw, gwnawn ddefnydd o'r adroddiad 
o'r claddedigaeth a ymddangosodd yn y “ Goleuad,” yn gystal ag o'r 
hyn a ddywedwyd wrthym gan rai oedd yn llygaid-dystion, rhai oedd 
yn bresennol ar y pryd. O herwydd fod y ffordd o*Abergynolwyn 
i Dalybont mor bell, bu raid cychwyn yn bur foreu—yn fuan ar ol 
saith o'r gloch. Darllenwyd a gweddïwyd, a dywedwyd ychydig 
wrth y tŷ, gan y Parchn. R. W. Jones, Abergynolwyn, a W. Wil- 
liams, Corris. Yn yr awr blygeiniol hôno daeth torf fawr ynghyd i 
wneuthur y gymwynas olaf i'w gweinidog hoff, trwy ei hebrwng i 
orsaf y rheilffordd; ac yr oedd y teimlad a arddangosid ar yr ach- 
lysur yn anarferol o ddwys. Ac nid i orsaf y rheilffordd yn unig, 
ond daeth torf fawr o'r ardal a'r ardaloedd cymydogaethol i lawr i 
Dowyn; do, daeth rhai ugeiniau i'w hebrwng yr holl ffordd i Dal- 
ybont. Pan gyrhaeddwyd i Dowyn, caed gwasanaeth byr yn y 
station yno, ac yna aed yn orymdaith drefnus drwy y dref o'r naill 
orsaf i'r llall. Yma gorfu i luaws mawr oedd wedi dyfod o'r cy- 
mydogaethau cyfagos droi yn ol o herwydd pellder y ffordd. Ym- 
unwyd â'r angladd drachefn gan lawer o gyfeillion yn Barmouth 
Junction a Dolgellau, a daeth eraill i'w weled yn myned heibio. 
Erbyn cyrhaedd gorsaf y Bala, yr oedd yno dorf fawr yn disgwyl, 
yn weinidogion, efrydwyr yr Athrofa, a thrigolion y dref a'r ardal- 
oedd cylchynol. Gan fod JoHN ROBERTS wedi ei ddwyn i fyny yn 
agos i'r Bala, ac wedi bod yn aelod o Gyfarfod Misol Dwyrain Meir- 
ionydd, yr oedd gweinidogion y pen hwnw o'r Sir yno yn lled gryno, 
yn gystal â lluaws o'r pen gorllewinol; ond gan ei bod yn ddydd 
Sadwrn, yr oedd amryw o honynt hwy wedi gorfod troi yn ol i fyned 
i'w teithiau Sabbothol. _ Wedi dyfod i'r dref, aroswyd ychydig o am- 
ser i gael ymborth yn vest»y Capel y Methodistiaid. Yna cychwyn- 
wyd yn orymdaith drefnus tua Thalybont. Wedi cyrhaedd yno siar- 
adwyd yn effeithiol ar lan y bedd gan y Parch. R. Roberts, Dolgellau, 
a gweddïwyd gan y Parch. D. Jones, Gwyddelwern. Golygfa dra 
effeithiol oedd gweled swyddogion eglwys Abergynolwyn yn cario 


»'.' Md COFIANT Y. 


yr elor i'r gladdfa, ac oll yn wylo yn ddwys; ac yr oedd y teimladau 
dwysaf trwy y dorf fawr a.ddaethai ynghyd pan ddodid y corph yn 
y bedd, ugeiniau yn wylo wrth feddwl na chaent weled ei wyneb ef 
mwy. Wedi hyny cynnaliwyd gwasanaeth yn y Capel: llywydd- 
wyd gan Mr. Edward Griffith, Dolgellau, llywydd Cyfarfod Misol 
Gorllewin Meirionydd, a chymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan Mr. 
Evans, Abergynolwyn; y Parchn. R. W. Jones, Abergynolwyn; 
E. Davies, Llanarmon; G. Evans, Cynfal; W. Davies, Llanegryn ; 
J. Williams, Llandrillo; R. Owen, M.A., Pennal; W. Williams, 
Corris; ac E. Edwards, M.A., Bala. Dywedid llawer gan y brodyr 
uchod am y cyfaill anwyl a gleddid, yr hyn a brofai ytu hwnt i bob 
dadl ei fod yn sefyll yn uchel iawn yn meddyliau y wlad oll; a'r 
hyn a dystiolaethid gan bawb ar ol i'r gwasanaeth ddarfod oedd, na 
ddywedwyd dim ond y gwir am dano. Yr oedd yn bresennol yn y 
claddedigaeth hefyd, heblaw y rhai a nodwyd uchod—rhai am ran o'r 
ffordd, a rhai wedi cyrhaedd pen y daith—y Parchn. R. Williams, 
Glanyrafon; E. Jones, Rhydlydan; W. Roberts, Birmingham; D. 
Davies, a R. H. Morgan, x.A., Abermaw; G. C_ Roberts, Maentwr- 
og; W. Jones, Trawsfynydd; R. Evans, Harlech; E. J. Evans, 
Hanley; W. Jones, Penrhyn; D. Jones, Llanbedr; O. T. Williams, 
Dolgellau; J. Davies, Bontddu; H. Pugh, Abertrinant; J. H. Sy- 
mond, ac I. Thomas (A.), Towyn; W. Thomas, Llanuwchllyn; 
E. Peters, a. R. Thomas (Ap Vychan), Bala; holl efrydwyr y Bala 
o'r bron; swyddogion eglwys y Bala ac amryw o'r eglwysi cymyd- 
ogaethol; a swyddogion eglwysi yr Abermaw, Corris, Aberllyfeni, 
Towyn, Bryncrug, a'r amgylchoedd. 

Yr oedd dau neu dri o bethau y'nglŷn â'r claddedigaeth yn deil- 
wng iawn o sylw. Un peth oedd caredigrwydd diderfyn eglwys 
Abergynolwyn, yr hyn a ddangoswyd yn ngwaith cynnifer o honynt 
yn dyfod i'r angladd, er mor faith oedd y siwrnai, yn gystal ag yn y 
ddarpariaeth helaeth a wnaethant gogyfer â'r dyeithriaid yn y Bala. 
Amnfonasant unwaith ac eilwaith i'r Bala i orchymyn nad arbedid 
traul na thrafferth i roddi ymborth i'r holl ddyeithriaid a ddeuent 
yno ar yr achlysur : prawf neillduol o amlwg ei fod yn agos iawn 
at eu calonau, a bod ei goffadwriaeth yn anwyl iawn yn eu golwg. 
Ac yr oedd yn gymaint o anrhydedd i'w teimladau boneddigaidd 
hwy eu bod yn gallu prisio a gwerthfawrogi cymeriad o fath Jomx 


PARCH J. ROBERTS. 27 


RopERTs, ag oedd eu hymddygiad yn eu caredigrwydd iddo yn fyw 
ac yn farw, yn anrhydedd i'w goffadwriaeth ef. Peth arall oedd 
y parch dwfn a delid iddo yn nhref y Bala pan elai yr angladd 
drwodd. Nid oedd ond ychydig flynyddoedd er pan aethai oddiyno 
yn ddyn ieuanc cymharol anadnabyddus, ac er nad oedd ei gartref 
yn mhell o'r Bala, nid oedd neb o'i deulu yn meddu rhyw ddylanwad 
anghyffredin yn y dref. Ond tra yr oedd yr orymdaith bruddaidd 
yn myned trwodd, yr oedd yr olwg ar y dref yn fawreddog iawn, a 
phawb fel yn teimlo; yr oedd y siopau a'r masnachdai oll wedi eu 
can, y blinds ìi lawr yn mhob tŷ, a phob ffenestr yn orchuddiedig yn 
yr hotels a'r tafarndai; a hyn oll, rhaid cofio, pan oedd dyn ieuanc, 
gwylaidd, dirodres, 31 oed, yn cael eî gladdu. Nis gallwn roi cyfrif 
am hyn ond ar gyfrif disgleirdeb cymeriad yr un a gleddid. Beth 
ond cymeriad dilychwin a allasai hawlio y fath barch, a hyny oddiar 
law pawb fel eu gilydd ? 


PENNOD VIII. 
El LYTHYRAU. 


EFALLAI nad oes dim a rydd well mantais i nii adnabod cymeriad 
dyn na'i lythyrau, yn enwedig ei lythyrau cyfrinachol at rai o'i gyf- 
eillion mwyaf mynwesol. Yma yr ydych yn cael y dyn yn gollwng 
allan deimladau mwyaf cysegredig a dwfn ei galon, a hyny yn y 
modd mwyaf dilyfethair; ac felly yr ydys yn cael y fantais oreu i 
adnabod egwyddorion calon dyn yn ei lythyrau. Gwnaeth Carlyle 
wasanaeth anmhrisiadwy i goffadwriaeth Cromwel a'r achos a was- 
anaethai, pan gasglodd ei lythyrau ynghyd at eu gilydd. Yn wir, 
gellir dweyd na chafodd y byd y fath oleuni ar gymeriad Cromwel 
ag a gafodd yn ei lythyrau ef ei hun. Yn gyffelyb y mae gyda 
Robertson o Brighton; yn ei Life and Letters gan Brooke yr ydym 
yn cael y dyn ger ein bron, yn ei wroldeb, ei dynerwch, ac yn fyn- 


2 COFIANT Y 


ych ddigon, yn ei bruddglwyf. Os myn neb adnabod neillduolion 
meddwl John Foster, darllened ei Life and Correspondence gan 
Ryland. Dyma ein hesgus dros roddi pigion o lythyrau JoHN Ro- 
BERTS o flaen y darllenydd-—-llythyrau y gallwn ei sicrhau na feddyl- 
iodd ef erioed y buasai llygad neb yn disgyn arnynt ond y personau 
hyny yr anfonai hwynt atynt. Ysgrifenai y nifer fwyaf o'i lythyrau 
yn yr iaith Saesonig, o bosibl yn fwy er ymarferiad nag o herwydd 
unrhyw reswm arall, ac felly rhoddwn gyfieithiad rhydd o honynt 
yma. Wele un a ysgrifenwyd ganddo o Aberystwyth. Yr ydym 
yn rhoddi hwn i mewn o herwydd fod ynddo gyfeiriad neillduol at 
ei fynediad ì Abergynolwyn. 


Mawrth 31, 1875. 

Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am y llythyr tra dyddorol, ond byr, a 
ddaeth i'm llaw y dydd o'r blaen. Atebaswn ef yn gynt, ond fod amryw bethau 
yn galw am fy amser bron yn llwyr, o chwech o'r gloch un boreu hyd ddau o'r 
gloch y boreu nesaf. Ddoe daeth dirprwyaeth ataf yr ail waith o Abergynolwyn, 
gyda'r amcan o dreio fy mherswadio. _ Yr oeddwn wedi ysgrifenu atynt nad aeth- 
wn yno, a phenderfynasant hwythau ar unwaith anfon dau ddyn yma. Yr oedd 
hyn dair wythnos yn ol. Wedi hyny rhoddasant fy enw o flaen yr eglwys, pryd, 
meddent hwy, nad oedd un eithriad yn fy erbyn. Ac yn awr, ar ol ddoe a'r cwbl, 
tybiaf y rhaid i mi fyned yno. Dygir yr achos o flaen y Cyfarfod Misol ddydd 
Llun nesaf, ac yn awr rhaid i mi ysgrifenu i L—. i ddweyd nas gallaf fyned yno, 
ac i Ll—. nas gallaf fyned yno, a rhaid í mi ddweyd wrth X—. nas gallaf fyned í 
W—. fel y gofynwyd imi. Ddoe gwrthodais fyned i B—. i bregethu ar amcan 
neillduol. Na feddyliwch fy mod yn ymffrostio ; nid wyf ond yn unig dweyd wrth 
un o'm cyfeillion pa fodd y mae pethau. 


Yn fuan wedi ymsefydlu yn Abergynolwyn cawn ef yn ysgrifenu 

fel hyn:— 
Medi 1, 1875. 

Dywedwch yn eich llythyr diweddaf, na synech os wyf yn ddiolehgar fod 

fy ngwâr ar yr Ysgolion am byth mwy. Nis gwn. Nis gallaf eí sylweddoli. Yr 

wyf yn hiraethu, pa fodd bynag, am y bywyd Athrofaol. Pa le y mae yr aros i 

fynu yn hwyr? y codi boreu ?” parotôi ein hen gyfaill Plato í ddosbarth y Prineipal ? 

Wedi myned! A all hyn fod yn wir? A dyma fì yn unig. Y mae yn adsain i 

lawr i ddyfnderoedd fy nghalon. Dyma gyfleusdra braf, mae yn wir, ií bethau 

eraill; ond y mae undonyddiaeth fy mywyd yn ei gwneyd yn rhyw ffurfioldeb 

marwaidd. A gwyddoch chwi y rhaid i mi gael rhywbeth i godí fy ysbrydoedd 
yn barhaus. 


Ac wele un arall o'r un dyddiad :— 


PARCH. J. ROBERTS. 29 


Medi 1, 1825. 

Yr wyf wedi bod yma yn awr o gylch chwech wythnos! _ Ond pe gofyn- 
'ech i mi ddweyd fy mhrofiad, nid ydwyf yn meddwl y gallwn, gan mor amrywiol 
ydyw. Yr wyf wedi byw rhyw fywyd rhyfeìd hyd yn hyn, hollol wahauol i ddim 
a gefais erioed o'r blaen, ac eto nid yw yn hollol ddigysur, er ei fod yn dra unig. 
Yr ydwyf yn teimlo fod genyf fantais ar un llaw, ac anfantais ar y llaw arall, fy 
mod yn naturiol yn tueddu i fod braidd ar fy mhen fy hun. Y mae yn wir ddrwg 
genyf nas gallaf fod mor gymdeithnsgar ag y gall rhai fod. Y mae y duedd hon 
yn y meddwl yn dra gwerthfawr i fugail. _ Pa fodd bynag, y mae yma gyflawnder 
o waith i'w wneuthur; y cwestiwn mawr ydyw ynghylch y ffordd oreu i'w 
wneuthur: y mae hyn yn pwyso yn dra dwys ar fy meddwl weithiau. Y mae y 
gynnulleidfa yma yn cynnyddu yn gyflym, y mae y Capel bron yn llawn ar nos 
Sabbath; ond y mae nifer mawr o wrandawyr cyson, ond nad ydynt yn dyfod 
yn ddim pellach. O, na byddai i'r Ysbryd ddyfod ! 


Ysgrifenwyd yr isod ar gyfaill oedd eto heb gwblhau ei addysg: — 
Ebrill, 26, 1876. 

Y mae genych amser da o'ch blaen. Pa beth yr ydych yn myned i'w 
wneyd âg ef? Buasai yn dda genyf allu darllen gyda chwi. Ond na! y mae y 
pethau hyn yn perthyn i bethau bachgenaidd fy mywyd: ond yr wyf yn fynych 
yn galaru yn ddwys fod y pethau hyn wedi myned heibio. Meddyliwn unwaith 
am ddarllen ychydig gyfrolau fel y cawn gyfle, ond nid yw y gras hwn wedi cael 
ei roddi i mi eto; a rhaid i'r Lladin, a'r Groeg, a'r Hebraeg, a lluaws o bethau 
eraill, aros hyd ryw amser dyfodol, Y mae “rhyddiaith bywyd” yn fwy deniadol 
imi yn awr na barddoniaeth y Groegiaid a'r Rhufeiniaid. Gweithiwch yn galed, 
fy nghyfaill, ni bydd i chwi byth edifarhau o'r herwydd. 

O Drefriw yr ysgrifenai y canlynol at yr un cyfaill :— 
Gorphenaf 28, 1876. 

Yr wyf y dyddiau hyn yn darllen ““ Bywyd a Llythyrau y Parch. F. W, 
Rohertson ;”' ac yr wyf yn barod i roi y gymeradwyaeth fwyaf calonog i'r fath lyfr 
gwerthfawr. Y mae arnom eisieu y fath ddynion. Y mae y llyfr. hwn rywfodd 
yn cymeryd gafael ar ddirgeloedd fy nghalon, ac yn darllen fy mwriadau dirgel 
gyda rhyw eglurdeb rhyfeddol. Yr wyf yn ei theimlo yn wir yn dra adfywioli 
gael ychydig o gydnabyddiaeth â'r fath gymeriad, hyd yn nod mewn llyfr. Y llyfr 
“Awn a'm Testament Groeg yw y llyfrau yr wyf fi yn eu darllen yn y lle hwn, 


Mis yn ddiweddarach ysgrifenai fel y canlyn o Abergynolwyn :— 


Awst 29, 1876. 

Yn awr yr wyf yn teimlo fy mod yn barod i waith—unrhyw beth o'r 
braidd a ddelo yn fy ffordd. Ac nid oesgenyf ammheuaeth nad un achos o hyn 
yw y dyfroedd mŵnawl. _ Yr wyf yn teimlo fod fy merves wedi eu cryfhau, a bod 
galluoedd fy meddwl wedi adfywio. Ac yr wyf yn gobeithio yn gryf fod yma gy- 
ffyrddiad ysgafn —cyf yrddiad ysgatfn, pa fodd bynag—-o rywbeth arall; dyddodeb 


0 ab 


30 COFIANT Y 


anhunangar yn y gwirionedd, ac yn llwyddiant yr Achos mawr. O leiaf, yr yd- 
wyf yn dymuno yn y modd mwyaf difrifol cael hyn. _ Nis gallaf lai na theimlo fod 
fy nyddordeb mewn pregethu wedi llaesu yehydig yn ddiweddar, ond gobeithiaf y 
bydd i mi ei adfeddiannu, yn fuan... Am unwaith—y Sabbath wythnos i'r diweddaf 
—cefais beth rhyddid ysbryd ac ymadrodd, y fath na theimlais ei gyffelyb erioed 
o'r blaen, Yr oeddwn gartref, ac y mae yn ffaith fod yn well genyf bregethu 
gartref nag. yn:unrhyw le arall. Yr ydwyf yn noffi unrhyw beth a'm gorfoda i 
feddwl yn ddwys. Yr wyf yn glynu wrth ddarllen “ Bywyd Robertson,” ac yn 
ei gael yn llyfr tra gwerthfawr a dyddorol, Y mae yn gwneuthur lles í enaid un 
i gael ei ddwyn-fel hyn i gyffyrddiad mor agos â gwirionedd bywiol pethau, Yr 
ydwyf wedi cael llawer o bleser ac adeiladaeth y pythefnos diweddaf yn ngweithiau 
Dr. Channing. Y mae efe yn ddyn rhyfeddol o graff a medrus, ac nid oes genyf 
ammheuaeth, er ei fod yn Undodwr mewn un ystyr o'r gair, nad oedd er hyny yn 
ddyn duwiol a da. Ddoe dechreuais astudio gweithiau Butler, i weled pa beth 
sydd ganddo ef i'w ddweyd am gwestiynau mawr bywyd ac anfarwoldeb. Yr wyf 
yn awr yn myned i roi prawf ar Howe, i weled pa mor werthfawr yw ei waith ef 
fel safon mewn duwinyddiaeth. Yr ydwyf yn teimlo fod llyfrau diweddar yn fwy 
dyddorol ar y pynciau hyn, ond yr wyf yn disgwyl canfod mwy o fêr duwinydd- 
iaeth iachus yn yr hen. 


A thrachefn wrth ysgrifenu at yr un cyfaill dywed fel hyn :— 


Medi 16, 1876. 
Nid ydwyf yn rhyfeddu llawer fod y dyfodol yn pwyso yn drwm ar eich 
meddwl; mewn gwirionedd, ni hoffwn weled dyn ieuanc yn ddiofal yngliylch y 
dyfodol; i mi y mae hyny yn brawf sicr fod rhyw beth o'i le gydag ef. Ein lle 
ni, pa fodd bynag, yw cymeryd gafael ar ein cyfleusderau, a MA ein dyled- 
swydd yn y presennol. 


« Act, act in the living present! 
Heart within, and God o'erhead I!” 


Iê, gadewch i'r llinellau hyn o eiddo yr anfarwol Longfellow fod wedi eu cerfio ar 
eich calon dros byth. 
“ Trust no future, however pleasant,” 

ac eto cedwch ef yn barhaus o flaen eich llygad. Nid yw yn ormod i mi ddweyd 
fod fy mhryder am fy nyfodol tywyll, amryw weithiau yn ystod y ddwy flynedd 
ddiweddaf, wedi bod yn pwyso mor drwm arnaf nes dwyn ymaith fy awydd am 
fwyd yn gwbl am ddyddiau olynol. Gŵn fod hyny yn ormod, ond nis gallwn help 
wrtho. Yr anhawsder yw cadw ar ganol y ffordd. Nid ydwyf eto yn teimlo yn 
llawer mwy sefydlog fy meddwl, nae yn llawer mwy rhydd oddiwrth bryder. Yr 
ydwyf yn barod i ddweyd fel chwithau yn aml—ïe, yn ei ddweyd heb yn wybod i 
mi—O, y dyfodol! y dyfodol! Ond yr wyf yn credu y daw goleu. Mor ddiolch- 
gar y dylem fod am y Duw byw, personol, i roi ein holl bryder yneilaw! Ben- 
digedig fyddo eienw! Yr ydwyf yn gobeithio y byddwch alluog i ffurfio eynllun 
î chwi eich hun a dry yn fendithiol; ac uwchlaw pob peth y galluogir chwi i gy- 
segru eich hun i wasanaethu Duw yn Efengyl ei anwyl Fab. 


7 


PARCH. J. ROBERTS. ôl 


Yn yr Hydref o'r un flwyddyn cawn ef yn ysgrifenu fel hyn :— 


Hydref 17, 1876. 

Y mae rhai Sabbathau yn gadael eu hol yn enbyd âr fy nghyfansoddiad, 
ac yn fy ngadael am ddyddiau yn ysglyfaeth i'r pruddglwyf. Yr oedd y Sabbath 
diweddaf felly, Yn awr a phryd arall deuai rhyw deimlad anorchfygol o'm cyf- 
rifoldeb droswyf, gan bwyso ar fy ysbryd.; ac eto yr oedd rhywbeth allan o'i le 
gydn mi trwy y dydd; ac felly y mne genyf i ddwyn y gosp yr wythnos hon. 
Ond rhaid i mi godi ati i barotôi erbyn y Sabbath nesaf. Y mae meddwl am fy 
ngwaith y Sabbath nesaf yn barod yn dechreu dyfod arnaf mor anorchfygol, fel yr 
wyf weithiau yn dal fy anadl, ac y mae fy nghalon yn llamu rhag ofn iddo droi 
allan yn fethiant. Nid wyf yn golygu troi yn fethiant i sicrhau eanmoliaeth y 


_bobl (o leiaf yr wyf yn gobeithio ac yn gweddïo hyny); nid oes arnaf eisieu eu 


canmoliaeth; yr wyf yn ymdrechu cyrhaedd rhywbeth uwch na'u canmoliaeth, 
yr wyf yn dymuno eu llesâd._ Yr ydwyf yn gobeithio dilyn llwybr fy nyledswydd, 
a glynu wrth y gwirionedd yn y cyflawniad o hono. Y mae yn beth cydmarol 
hawdd sicrhau canmoliaeth y bobl, ac yn beth hawdd ennill eu diystyrwch. 
Bydd i bobl feirniadu, ond y mae arnom ni eisieu eu cadw ; ac er mwyn cyrhaedd 
hyn dylem fod yn ewyllysgar i gael ein gwneyd yn bob peth i bawb. Yr ydwyf 
yn gobeithio nad oes arnom eisieu bywyd o esmwythdra ond o ddefnyddioldeb. 

Y mae cynllun ar droed i gael mwy o gymdeithas mewn gweddi a defosiwn 
rhwng gweinidogion y Dosbarth hwn. Y mae bron y peth yr wyf fì yn hiraethu 
am dano. Dylem fod yn allu yn y tir; a'r unig ffordd i gyrhaedd hyn ydyw trwy 
fod yn enwog mewn sancteiddrwydd, ac yn fwy trwyadl gysegredig i'n gwaith 
trwy weddi a defosiwn. 

Rhydd hyn i chwi ychydig o'm teimladau mewnol y dyddiau hyn. Yr ydwyf 
yn teimlo hyfrydwch mawr yn y gwaith, ac eto nid wyf yn gaìlu fy moddhau fy 
hun gydag ef, ac yr wyf yn hiraethu—yn hiraethu yn angerddol, yn galonog, yn 
ddwfn—am rywbeth mwy gwirioneddol, mwy trwyadl, ac uwch. _ Pa bryd y bydd 
i mi gael gwared o'r rhagrith, yr hunangais, y ffurfioldeb yma, achael yn ei le 
burdeb, gwirionedd, sancteiddrwydd, a hunan-ymgysegriad i waith Crist ? 


Yn nechreu y flwyddyn 1877 cawn ef yn ysgrifenu at gyfaill arall. 
ar fater pwysig iawn :-— 
Chwefror 2, 1877. 
Sustentation ! Sustentab6ion! “Wel, yr ydwyf yn meddwl fy mod wedi 
gweled yr enw, ond ni wn nemawr fwy yn ei gylch na'r enw, Gallai ei fod yn 
destyn gwerth i ryw rai siarad ac ysgrifenu yn ei gylch, ac y bydd ar ein Cyfun- 
deb angen am rywbeth o'r fath—mewn gwirionedd, nid wyf yn ammeu na bydd 
arno—ond am danaf fì, dewiswn yn hytrach wneuthur fy ngwaith yn ddistaw, na 
siarad am y cyfryw bethau. Dywedwch i mi, onid yw yn arwydd ddrwg iawn fod 
gweinidogion ieuainc yn dueddol i siarad llawer am eu cyflogau ac am y funds, 
tra y mae eu gwaith gartref heb gael ei wneyd ?. Mewn gwirionedd, onid oes ar- 
wyddion eisoes yn ymddangos fod diffyg difrifweh, a chywirdeb, a ehariad at y 


H A 


89 COFIANT Y 


gwaith, yn mysg bugeiliaid ieuainc Cymru? Dyma fy marn i, ond y mae fy 
nghalon yn dychrynu rhagddo. Gweithiwn, fy anwyl gyfaill, a gadawn y canlyn- 
iadau i Dduw ; bydd iddo Ef ofalu am danom. _ Pe byddai i'r bugeiliaid wneyd 
eu gwaith gyda mwy o ddifrifwch a defosiwn, nid ydwyf yn meddwl y byddai cy- 
maint o dir íi ddwyn y cyhuddiadau a ddygir yn eu herbyn y dyddiau hyn. Nis 
gallaf lai na meddwl am sylw Mr. Wheldon yn Nghyfarfod Misol Dolgellau, 
““ Adar yr ystorm yw y gweinidogion ifod; peidiwch a'u mursio, nid oes arnom 
eisieu y fath beth, gadewch i ni ymladd ein ffordd.” 


Ac ychydig ddyddiau yn ddiweddarach cawn ef yn ysgrifenu at 
gyÍaill arall ar yr un mater, ac yn defnyddio ymadroddion fel hyn: 


Chwefror 20, 1877. 

Iê! sustentation-on-the-braŵn yw yr afiechyd mwyaf heintus a ymwelodd 
â'n gwlad yn y dyddiau diweddaf hyn. Ac yn wir nis gwn pa beth i'w feddwl o'r 
dioddefwyr. Buasai yn dda genyf pe buasai rhyw asylumn gyffredinol i'w rhoddi 
oll ynddi, ac i'w cadw yno, hyd oni chaent dyst-ysgrif fod eu synwyr yn dda o 
leiaf. Yn ddiammheuol, y mae y cwestiwn yn un pwysig, a dylai gael ei gymeryd 
i fynu yn y naill wedd neu y llall. Ond y mae yn gwestiwn a gymerwyd y ffordd 
iawn i fyned yn ei gylch. Y mae arnaf ofn fod siarad gwag wedi cael ei roi yn lle 
gweithio difrifol. Y mae arnom eisieu dynion i weithio yu galed, ac nid siarad- 
wyr gwag, a chablwyr ymffrostgar. Efallai fy mod i yn rhy hoff o edrych ar yr 
ochr dywyll; ond dymunwn yn ddifrifol edrych ar y cwestiwn yn ei wyneb, a 
gwneyd y gwaith o gariad, ac nid oddiar gymhelliadau cnawdol a llygredig. Y 
mae digonedd o waith, ac nid oes arnom eisieu twyll-offeiriadaeth ar y naíll law, 
na G—. ar y llaw arall. Mewn gwirionedd, pur ychydig o'r ysgribl hwn yr wyf 
wedi ei ddarllen. Yr ydwyf fi yn dewis yn hytrach dreio gwneyd fy nyledswydd. 
Y mae yn ddeng waith iachach i ddarllen hanes y dynion hyny a wnaethant waith, 
nes y byddom yn teimlo fod ein holl natur yn cael ei thynu allan i wneuthur yn 
gyffelyb. 

Yn mis Mai ysgrifenai at yr un cyfaill fel hyn :— 
Mai 28, 1877. 

e Y mae yn dda genyf fod genych ddigon o waith i'w wneuthur; y mae y 
peth goreu allan. Y cynghor goreu a allaf fi ei roddi i chwi yw, “ Gwnewch ef.” 
Os aroswch hyd nes y ffurfiwch eich planiau, rhaid i chwi aros yn hir iawn, 
Gwnewch ef, a bydd i'ch planiau gael eu ffurfio, a'r gwaith gael ei wneuthur, 
Nid ydwyf fi byth mor ddedwydd a phan y mae genyf ddigon i'w wneyd. Felly 
yr oedd gyda mi yr wythnos ddiweddaf, a dyna fel y mae eto yr wythnos hon. 


Gyda chyfeiriad at alwad a gafodd tua'r amser hwn o eglwys yn 
Sir Gaernarfon, cawn ef yn ysgrifenu :— 
Gorphenaf 31, 1877. 

Yr wyf wedi gwrthod yr alwad dair gwaith. Gallai fy mod wedi gwneyd 
camgymeriad, ond nid ydwyf eto yn teimlo byny yn y modd lleiaf. Gŵn fy mod 


i 


PARCH. J. ROBERTS, 38 


wedi cael llawer o fanteision, y fwyaf o ba rai yw fy ngalluogi ì deimlo yn fwy 
cysegredig nag erioed i waith yr Arglwydd, ar wahan î bob cymhelliad hunanoli 
hyny. Mewn ystyr arianol, gŵn i mi wrthod am dymÌov fântais neillduol; ac 
nid yw hyn yn beth bychan, yn neillduol fel y gwyddoch i mi welêd peth angen 
am y pethau hyn, a dioddef ychydig o herwydd hyny. Y mae y wes yn galed sc 
anhawdd i'w dysgu, ond yr wyf yn gobeithio fod hyn yn un step i'm dysgu ifod 
yn hunanymwadol, ac i feddu mwy o ffydd yn rhagluniaeth. Y mae rhagluniaeth 
wedi fv arwain hyd yn hyn, a bydd iddi fy arwain eto yn y dyfodol. Ei êiddo Ff 
ydwyf, a bydded iâdo wneuthur â mi yr hyn a welo yn ôrêu, Nid yw y drws 
wedi eí gau yma eto, yn hytrach y mae yn agor fwyfwy o liyd. 


Y mae yn ymddangos fod Cyfarfod Misol wedi cael ei gynnal yn 
Nhowyn yn mis Hydref, 1877, os nad ydym yn camgymeryd, ac 
wedi iddo fyned heibio ysgrifenai y sylwadau hyn sydd yn canlyn, 
a chan mor ragorol ydynt yr ydym yn eu rhoddi yma ên extenso. 
Nid oes dyddiad wrth y llythyr hwn, ond y mae genym sail i feddwl 
mai tua'r amser hwn yr ysgrifenodd ef. 


““ Pa beth yw eich meddwl o'r Cyfarfod Misol?” Ac edrych arnoo'm 
safle i, y mae amryw bethau yn cael eu hawgrymu i'm meddwl, Y mae yn dda i 
ni fod Duw gyda ni. Gŵn hyn. Yr oedd Ef gyda ni yn y Cyfarfod. Penna bu- 
asai Duw gyda ni, nis gallasem byth fwynhau yr Efengyl fel yr ydym yn gwneyd. 
Na! nid oes dim fel yr Efengyl. Ond pa beth yw canlyniâd yr holl bregethu 
yma? Nid oes dim neillduol yn cymeryd lle, dim allan o'r ffordd gyffredin. Y 
mae y byd annuwiol yn ymddangos yn ddigon cysglyd a thawel, ac mewn gwir- 
ionedd y mae proffeswyr erefydd yn cysgu yn drwm. _ Y maent yn caru tawelwch, 
ac y maent yn ei gael. Ond pa beth sydd iddilyn? Pwy a ŵyr nad yw Duw 
yn meddwl meddyliau o drugaredd i'n cymydogaethau diffrwyth?” Yr ydwyf fi 
yn argyhoeddedig o hyny, nad all dim ond trugaredd Duw gynnyrchu bywyd a 
threfn allan o'r chaos sydd yn ffynu yn ein mysg. Y mae genym ni weinidog- 
aeth o'r dosbarth blaenaf; nis gallasai angelion bregethu yn well, na hanner cystal, 
Ond, Oh! na byddem yn alluog i'w wneyd ddengwaith yn well. Mi a ddym-, 
unwn, pa fodd bynag, allu ymdreulio yn ngwaith y weinidogaeth, pe byddai hyny 
yn rhywbeth wedi y cwbl. Oh! na byddai i'n calonau ei wneuthur yn ip 
bywiol, yn lle rhyw orchwyl peiriannol, fel y mae ddengwaith ynu rhy aml. 
ffaith yw, ein bod yn gwneyd ystori fer, digon i ymestyn dros ryw _ 
mynyd, neu rywbeth o'r fath, ac yna, os na fyddwn wedi ein llwyr orchfygu gan 
ddiogi a difaterwch, yr ydym yn ei thraddodi gyda chalon oer a meddwl diofal, 
heb bryderu dím a achubir rhywun ai ni wneir. Yr wyf yn arswydo rhag bod 
yn ““gyhuddwr y brodyr ;” ond yr wyf yn dweyd mai dyma fy mhrofiad i yn rhy 
aml. Bendigedig fyddo dy enw, O fy Nuw! am oddef o honot i 'mi hyd yn hyn 
ofera gyda'th sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd bethau! Tia wyddost, O fy Nuw! 
yr ewyllysiwu dy wasanaethu gyda cbalon bur, a meddwl tanllyd, ac ysbryd yin- 
roddedig. - Cymer fi y noe lon o newydd, a gwa fî yn feduion yn Cy luw 


” 


94 COFIANT Y í 


wneyd rhywbeth er hyrwyddo dy fendigedig a'th oconeddus waith. “' Gwneler 
dy ewyllys.” I€ê, yr ydwyf yn ei ail adrodd, ae a'i hail adroddaf, gan ddyblu y 
pwyslais bob tro, ““Gwneler dy ewyllys!” Iê, yr wyf yn ewyllysio pregethu; 
ond pan glywaf y fath weinidogaeth ag a glywais neithiwyr a'r boreu heddyw, yr 
ydwyf yn wir yn teimlo arnaf gywilydd agor fy ngenau ; ond ni ddylem gydmaru 
ein hunain â dynion eraill, ond ymdrechu i fod yn ddefnyddiol yn ol y gallu a 
roddes Duw i ni. Gall bendith fy Nuw fy ngwneyd î imor ddefnyddiol a'r goreu 
o ddynion. Gall yr ychydig a allaf fi ei wneyd fod yn rhywbeth dan fendith Duw. 
Pob un yn ei ffordd ei hun. Nis gall y Duw mawr wneyd heb fy ffordd fechan î / 
Yn llawen gan hyny yr ymdreuliaf drachefn, a thrachefn, a thrachefn, ïe, fil o 
weithiau drosodd, yn ngwaith yr Arglwydd. Nid ydwyf yn meddwl í mi erioed 
o'r blaen sylweddoli mor dwyadl harddwch sancteiddrwydd, a gogoniant gwaith 
Duw. Gŵn i mi dderbyn bendith yn y cyfarfod i wneyd i mi deimlo felly. Ond 
beth drachefn am wrandawyr yr efengyl? Greaduriaid truain! Y mae llawer o 
honynt yn llewygu eu hunain i farwolaeth yn nghanol llawnder! Ond pan ed- 
rychwyf arnaf fy hun drachefn, y mae yn rhyfedd genyf eu bod yn dyfod o gwbl 
i wrandaw arnom. O, fy Nuw! yr ydwyf yn rhoddi fyhun iti. Dyna y cwbl a 
allaf fi ei wneuthur. 


Yn mis Medi, 1876, bu ef a'r Parchn, W. Jones, Trawsfynydd, 
ac O. Evans, Rhuthyn, yn cadw Cyfarfod pregethu mewn lle bychan 
o'r enw Y Graig, rhwng Llanelidan a Phentrecelyn, yn rghwr Dy- 
ffryn Clwyd. Nid oedd y lle ond bychan, ac ar y pryd yn mhell o 
fod mewn sefyllfa foddhaol o ran yr olwg allanol ar yr achos. Nid 
oedd ond ychydig nifer o gyflawn aelodau yn perthyn i'r achos, a'r 
ychydig hyny yn myned yn llai eu nifer yn barhaus, a'r achos yn 
suddo o flwyddyn i flwyddyn mewn dyled. Ond yr oedd -yno 
ychydig nifer o ffyddloniaid drwy y cwbl yn pryderu am lwyddiant 
yr achos, a phenderfynodd y cyfryw gael Cyfarfod pregethu yr adeg 

a nodwyd, a chafwyd un tra neillduol, yr hwn a roes wedd newydd 
ar yr achos, a chredwn nad yw ei effeithiau wedi darfod eto. Yn 
niwedd mis Medi, 1877, cafwyd un arall, pryd y cafwyd gwasanaeth 
y Parchn. W. Jones a J. RopEnrs drachefn, ac yr oedd effeithiau y 

od hwn yn llawn mor neillduol a'r Cyfarfod o'r blaen. At y 
ddau Gyfarfod ac y cyfeirir yn y llythyr canlynol. 


Tachwedd 3, 1877. 


Yn ol drachefn, fel hanner eoron drwg, ai ynte fel y sovereign 7. Y mae 
y ddau yn dyfod yn ol! Cyrhaeddais prydnawn ddoe, ac yr wyf yn teimlo yn 
ddwl a hurt heddyw; braidd yn flin wedi bod yn crwydro am wythnos, 
bynag, rhaid i mi roi cyfrifii ehwi am fy ngwaith am yr wythnos, g 





Ŵ 


PARCH. J. ROBERTS. 95, 


fydd i chwì fy marnu yn hunanol wrth sôn cymaint am danaf fy hun.  Cyfar- 
fyddais Mr. W. Jones yn Nolgellau, ac wedi aros tair awr yn Nghorwen i ddis- 
gwyl y traïn, cyrhaeddasom ben ein siwrnai erbyn pedwar o'r gloeli.  Canfyddais 
ar unwaith fod disgwyliad mawr am y Cyfarfod yn y gymydozaeth a'r cyniydog- 
aethau cylchynol, Nid oedd neb.arall yn cael ei ddisgwyl ond ni ein duu. Yr 
oedd Mr. O. Evans, Rhuthyn, yno gyda ni flwyddyn yn ol. Yr oedd chwyldroad 
holiol wedi cymeryd lle yn yr achos er y pryd lwnw—wyth wedi dyfod i'r society, 
a dau wr ieuane wedi eu dewis yn flaenoriaid. Yr oedd camrau breision wedi cael 
eu rhoddi yn mlaen. Yr oedd arogl peraidd o'r Cyfarfod hwnw yn aros eto yn yr 
ardal. Canfyddais sefyllfa pethau, ae fel yr oedd yn dra naturiol, cynhyrfwyd fy 
ysbryd ynof. Y noswaith gyntaf pregethodd Mr. W. Jones yn mlaenaf, ac ar ei 
ol pregethais innau y rhan flaeuaf o'm pregeth newydd, yr ail dro.i mi ei phreg- 
ethu. Cawsom ryddid mawr ein dau. Yn wir, nid oedd bosibl peidio pregethu; 
yr oedd yn amlwg ar wynebau y bobl eu bod wedi bod yn gweddïo dros y Cyfar- 
fod, a thros y pregethwyr. Ac yr oedd hyn yn sicrwydd o lwyddiant. Y boren 
canlynol pregethodd Mr. W. Jones ei hun, a minnau am ddau, a'n dau yn yr 
hwyr. Ni chawsom un bregeth nad oedd dagrau breision yn disgyn i lawr wyn- 
. ebau y bobl, a dynion eryfion yn wylo fel plant. Yr oedd y lle yn orlawn. Ym- 
unodd dau â'r achos y noson olaf, ond sylwais ar amryw yn myned allan â'n 
gruddiau yn wlybion gan ddagrau. Bydd iddynt ddyfod drachefn. Y mae genyf 
ffydd gref yn y gwirionedd, pe gallwn ei gyhoeddi yn ddiofn a ffyddlawn, Teim- 
lem i ni gael cyfarfod da, a ehawsom le i gredu fod pawb yn teimlo yr un modd, 
Bydded i'r had da ddisgyn ar dir da, a dwyn llawer o ffrwyth! Fy nhbestynau 
eraill oeddynt Ps. ii. 6, 7., a Lue xii. 993, 94. Aethom i Pentrecelyn y noson 
hôno, ac erbyn nos dranoeth aethom i Lanelidan. _ Yr oedd yno yn debyg i'r hyn 
oedd yn y Graig; cynnulleidfa dda, a rhyddid mawr. Fy nhestyn yno oedd 
Phil. i. 9-11. Dydd Iau cychwynasom adref. Ymadawsom a'n gilydd yn y 
Bala. Aethum i tua'r Glyn, _ Pregethais yno y noson hôno oddiwrth Ps. ii. 
G,7, i gynnulleidfa dra astud, ond llawer caletach na'r rhai yn Nyffryn Clwyd. 
Yr oeddynt oll agos yn berthynasau i mi. Yr oedd y Capel bach tlws wedi ei 
orlenwi. Dyma y lle y dygwyd fi i fynu ynddo, ac y mae genyf adgofion melus 
am ylle. Cofiaf ef yn y nefoedd, mi gredaf, os byth yr af yno. Y noswaith bôno 
aethum i'm cartref gwreiddiol, lle mae fy nhad a'm mam yn byw; cornel digon 
gwledig—ond cartref ! 


Yn ebrwydd ar ol hyn aeth i fynu i Lundain, i wasanaethu yr 
achos yno am dymhor, ac fel hyn yr ysgrifenai oddi yno :— yn 


Tachwedd 19, 16;(. 
Heno cawsom y cyfarfod eglwysig cyntaf er pan ydwyf i fynu yma, 
Daeth tua dwsin a hanner ynghyd, a chyda'r nifer hwn cawsom gyfnr!od byehan 
da, a thra chartrefol. Gallaf ddweyd i mi gael fy adfywio yn fawr mewn meddwy 
i ryd. O, y mae rhywbeth yn Ngair Duw pan deimlir ef yn mhrofiad byw 
v! Y mae hyn yn dia melus a chalonogol. Adroddai un ehwaer yr 
Efe a ddarostwng ein hanwireddau,” a dywedai ei bod yn ddiolchgar y 






36 COFIANT Y 

gallai rhywbeth ddarostwng anwiredd ei chalon. Mor ddiolehgar y dylem fod! 
O, dylai fod arnaf gywilydd o herwydd oerder a chaledwch fy nghalon ddrwg, a'm 
hanniolchgarwch am ei holl ddaioni i mi. Y mae yn rbyfedd, yn wir, fod Duw 
yn fy arbed i! Ond, O, mor rhyfeddol ydyw Ef mewn trugaredd a chariad! 
Cyhoedded y nefoedd ei ogoniant, a dyweded yr holl ddaear, Amen! Iddo Ef y 
byddo y gogoniant a'r anrhydedd ! 


Wedi dyfod adref o Lundain ysgrifenai fel hyn :— 


Rhagfyr 7, 1817. 

Daeth nifer o blant i'm cyfarfod i'r orsaf y nos o'r blaen, a'r ewestiwn 
cyntaf a gefais oedd, A ddeuwn i'r Cyfarfod plant y noson hôrio?  Cyfarfuant fi 
yn llu ar y ffordd, ac ymgasglasant at y drws wedi fy nyfod i'r tŷ, a daeth nifer o 
honynt i'm nhol i'r Cyfarfod hanner awr wedi pump. Ni welais gynnifer yn 
Nghyfarfod y plant o'r blaen, ac ni ehefais gymaint croesaw yn unman.  Dywed- 
ais ychydig wrthynt am Exundain, ac nid wyf yn meddwl y buasent yn blino pe 
yr arosasem yn y Capel hyd hanner nos. * * * * O, y doethineb sydd raid i mi 
wrtho! Yr wyf yn teimlo yr angen o hono fwyfwy. O, y dewrder sydd raid i mi 
ei cael, yr amynedd, y gostyngeiddrwydd, y ffyddlondeb i'r gwirionedd, y sanct- 
eiddrwydd !—y pethau hyn oll, y rhai ydynt yn perthyn i wîr ddynoliaeth ar y 
naill law, ac i wir dduwioldeb ar y llaw arall—mi a roddwn y byd, pe gallwn, am 
ychydig o'r pethau hyn! Ond, O, mor ddiffygiol wyf! Gŵyr Duw mai fy ny- 
muniad ydyw gallu llywio y llong yn iawn yn nghanol yr anhawsderau sydd o'm 
hamgylch. Ac yn eilaw Ef yn unig y gallaf ei wneuthur. Yr oll sydd genyf 
i'w ddweyd yw “ Dy ewyllys Di a wneler,” a rhoi fy hunan iddo i wneuthur a 
fyno a mi. * * ** Erbyn yr wythnos nesaf, gobeithiaf y byddaf alluog i setlo i 
Jawr, ac i weithio yn ddistaw ac o ddifrif. Rhaid i mi ddarllen yn galed yn awr í 
gael yehydig i mewn ar ol gorphwys cyhyd. Rhaid i mi wneyd pregeth crbyn 
wythnos i'r Sabboth nesaf. Bydd i raid draehefn naill ai fy llethu dano, neu fy 
ysbrydoli i'r gwaith. Gobeithiaf a gweddïaf mai yr olaf. * * * * Y mae y modd- 
ion Seisonig yn achos o bryder dwys i mi, yn llawer mwy felly na'n moddion 
Cymreig, er nad wyf un amser yn awr yn traddodi pregeth heb bron gael fy 
neorehfygu gan bryder. Ni ŵyr neb pa faint y mae fy mhregethau yn ei gostïo 
i mi. . 

Yn mhen yr wythnos ysgrifena drachefn :— 

F Rhagfyr 14, 1877. 


Neithiwr cawsom un o'r cyfarfodydd eglwysig goreu a gawsom erioed, 
Yr oedd yn hawdd siarad, a gwneuthur pob peth yno. Yr oedd yn hawdd canfod 
ar wynebau y bobl eu bod yn ei fwynhau. O, nad allem gael mwy o'i gyffelyb! 
Yr oedd Duw yno, nid oes amaf ofn dywedyd. Yr wyf yn teimlo yn un â'r achos, 
a.llenwir fi â zel drosto, Bu y gelyn yn hau efrau, ac y mae y rhaí hyn yn tyfu. 
Canfyddais ar unwaith pan ddaethum adref pa fodd yr oedd pethau yn sefy 
nid ydynt wedi eu chwilio allan yn drwyadl yn troi allan yn ddîm g 
wyd fy enaid â dychryn ar y cyntaf, ond y mae hwny wedi ei lyn 








PAKCH. J. ROBERTS. 37 


teimlad o ymddibyniad ar Dduw. _ Yr oedd ysbryd gweddi, hunau-aberthiad, ym- 
roddiad i'r gwaith, eiddigedd tanllyd dros yr achos mawr, yn gymysgedig yn fy 
nheimlad a'm profiad nes y teimlais yn gryf fel craig, ae y penderfynais osod fy 
wyneb fel eallestr, fel fy Meistr mawr, yn erbyn pob ffurf ar ddrygioni, er mor 
hyf ydyw. Daliwyd un o'r gweithwyr goreu yn yr eglwys yn yfed yn y dafarn. 
Ac wedi hyny y mae nifer o fechgyn yn ymhyfhau yn yr un cyfeiriad, “ Edrych- 
weh gartref,” meddant, gyda dirmyg. Heddyw anturiais siarad â'r dyn hwn í 
ddechreu, a hyny wedi cymeryd pob hamdden ì deimlo fy ffordd, gan wneyd yn 
sicr o'r tir y safwn arno. Ar y dechreu gallai herio unrhyw un. Bu dau neu 
dri yn siarad âg ef o'r blaen, oud ni allent wneyd dim o hono. Yr oeddwn yn 
barod iddo, ac ymresymais âg ef gyda'r tynerwch, y doethineb, a'r penderfyniad a 
allwn ei feddiannu ar y pryd, nes y cefais ef i lawr yn y llwch o'r diwedd fel oen ; 
cefais ef íi ddweyd. yn glir, “ Gwneler eich ewyllys.” Yr oeddwn i yn foddlawn, 
' ond nis gwn eto pa beth i'w wneyd â'r eglwys. Ni wnaf unrhyw beth yn frysiog, 
ond gwnaf ef yn benderfynol. Gwnaf fy nyledswydd i ymateb cydwybod dda tuag; 
at Dduw. Bydd i laerwydd yn y ddysgyblaeth andwyo y cwbl. Ond, O! am 
ddoethineb, addfwynder, gostyngeiddrwydd, uniondeb calon, a sancteiddrwydd i 
wneuthur y pethau hyny yn y ffordd oreu ar les yr eglwys a'r eneidiau truain 
sydd wedi eu hymddiried ií mi. Y fath lwmp o ddiddymdra ydym pan ddeuwn i'r 
treialt Ond yr wyf yn argyhoeddedig fod achos Duw yn llwyddo yn gyflym yma, 
aphan y llwydda, rhaid i ni edrych yn mlaen am rwystrau, a bod yn barod i'w 
eyffarfod, ac yn nerth Duw ni a awn drwyddynt. Bum yn teimlo yn ddigalon 
wedi dyfod adref yn meddwl am y pethau hyn, ond diolch i Dduw, y mae fy nhraed 
ar y graig unwaith eto. Gweddïwch drosof, y mae arnaf fwy o'i angen nag 
erioed, 

Yn nechreu 1878 ceir ef yn cyfeirio drachefn at ryw anhawsderau 
a rhwystrau a'i cyfarfyddai, a chawn ynddo yr un ysbryd rhagorol 
ag a gawn yn y llythyrau diweddaf. Yr ydym yn teimlo profedig- 
aeth i wneuthur sylw neu ddau yn y fan hon, ond ymattaliwn, gan. 
'gredu y bydd yn well gan y darllenydd gael ychwaneg o'i lythyrau 
na dim sylwadau o'r eiddom ni. Fel hyn yr ysgrifenai 


. a. . Ionawr 18, 18TS. 
Yr wyf yn barod i gnr anhawsderau, ac níd ydwyf yn eu cyfrif yn 

bethau díeithr pan ddeuant. Y mae yr achos yn perthyn i Un uwch na mi. 
Nid wyf fi ond offeryn gwaeì yn ei law Ef mewn cysylltiad â'r achos... Ond y mae 
Efe yn eael ynof fi, ae ynom oll, lawer o'r hyn sydd bechadurus, llygredig, a 
hunanol, yr hyn y rhnid gwneyd ymaith â hwy. Rhydd Ef dreial ar ein ffydd 
drwy ein dwyn í gyfarfod profedigaethau. Y mae y rhaí hyn yn angenrheidiol. 
Ond, O, pa fath gariad, pa fath anfeidrol ystôr o ras, trugaredd, a gwirionedd, 
sydd ganddoini! Wrth edrych ar y rhai hyn yr ydwyf yn ymddyrysu gan ry- 

idd. Pan brofir ein ffydd, gwneir hyny o gariad pur a dwyfol tuag atom. 
dir ni, gwneir byny i'n puro oddiwrth bechod sydd y'nglŷn wrthym.. 





98 - COFIANT Y 


O, pa fath gariad anfeidrol sydd ganddo Efini! * * * *. Yr ydwyf wedi bod yn 
bur brysur yr holl foreu yn parotôi ar gyfer y moddion Seisonig, ac yr wyf yn 
teimlo yn awr ychydig. yn well na chyffredin gyda golwg ar y gwaith; ond gall 
droi allan yn bur galed wedi y ewbl. Ymdrechaf i gyflawni fy nyledswydd,—yvr 
wyf fi yn gyfrifol am hyny, ond nid am y ffrwyth, yr wyf yn gadael hyny i'm 
Duw. Y mae yn achos o nerth a llawenydd i mi yn aml y gallaf wneuthur hyn. 
Pa ddiddanwch ynghanol tywyllweh, ansicrwydd, ac anhawsderau, yw gallu taflu 
ein baich. ar Un digon galluoz, a digon ewyllysgar i'w ddwyn! O, am fwy o 
ffydd i allu byw trwy ffydd! Dyna yn unig y pryd yr ydym yn ddiogel. 
Gweddïwch drosof. 


Yr oedd pregethu, y mae yn ymddangos, yn dyfod yn beth pwysig 
iawn ar ei feddwl tua'r amser hwn. Ysgrifena fel hyn 


Chwefror 15, 1878. 
Gobeithiaf na welaf byth mo'r dydd annedwydd, pan fydd rhaid i mi 
chwilio am rywbeth i'w ddweyd, yn unig am y disgwylir í mi ddweyd rhywbeth. 
Yr ydwyf yn credu fod y pregethwr da yn dweyd o herwydd ei fod yn teimlo fod 
ganddo rywbeth y rhaid iddo ei ddweyd. Yr wyf yn meddwl y gwn i am hyn i 
radd fechan, ond yr wyf yn mhell.o hawlio y teitl o bregethwr da. Ond os na bydd 
imi byth gyrhaedd y teitl yna, gobeithiaf fod yn bregethwr a wna beth daioni, 


Cawn ef yn yr un ysbryd drachefn fis yn ddiweddarach. 


Mawrth 28, 1878. 

Yr wyf wedi bod yn bur brysur y boreu heddyw gyda phregeth newydd. 
Fy nhestyn yn awr yw Ioan xvii. 17,19. Dyma y gyntaf o daír neu bedair o 
bregethau y rhaìd i mi eu cyfausoddi o hyn i'r Pasc. Nis gwn eto beth a wnaf, 
ond rhaid i mi, a gwnaf weithio yn galed o hyn hyd hyny. Nid wyf yn dueddol 
yn y modd lleiaf i arbed fy hun, os gallaf trwy lafur gael rhywbeth gwerth i'w 
ddweyd wrth y bobl. Yn ytair adnod hyn gallaf weled maes anferth o'm blaen, 
yn annherfynol fel y cefnfor. Ac y maent eisoes wedi cymeryd gafael eryf yn fy 
ysbryd, y mae fy nghalon wedi cael ei chynhyrfu i'w gwaelodion; ac yr wyf yn 
teimlo fod y llen sydd yn cuddio y gwirionedd o'm golwg wedi eael eí symud mewn 
rhan. Nid wyf byth yn teimlo fy mychander fy hun mor fywiog a phan yn sefyll 
wyneb yn wyneb â gwirionedd Duw. _ Nis gallaf yma lai na theimlo yn ymostyn- 
gar i ewyllys Duw, a dyna y pryd yr wyf yn cael fy ysbrydoli yn fwyaf nerthol âg 
ysbryd y gwirionedd fel ag i wneuthur unrhyw beth yn fy ngallu dros y gwirion- 
edd. Dymnu, i fesur helaeth, yw fy mhrofiad heddyw, ac nid wyf yn dymuno ond 
am ychwaneg o hono. Dyna y pryd yr wyf yn teimlo yn fwyaf dedwydd, pan 
fyddaf wedi eael fy nghymeryd i fynu yn llwyr gan rywbeth sydd yn perthyn i'r 
bywyd sydd o Dduw, ac yn tueddu i hyrwyddo lJwyddiant teyrnas Iesu Grist, 
Nid oes genyf un amcan arall yn y byd. Fy uchelgais mwyaf yw hyn, eael bod 
yn foddion yn llaw fy Nuw i wneyd rhyw ddaioni er mwyn eì enw sanctaidd Ef. 
A allaf fi gael rhywbeth gwell? Pa beth a wnawn i âg anrhydedd a 





PARCH. J. ROBERTS. 39 


daearol? “Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw, a'r holl bethau byn a roddir i chwi 
yn ychwaneg.” Dyma adnod ag yr wyf yn ei chredu, adnod ag y bwriadaf ei 
chario allan mewn bywyd o waith, 


Dau ddiwrnod yn ddiweddarach ysgrifena drachefn :— 


Mawrth 30, i878, 3 p.m. 

Yr wyf newydd orphen fy mhregeth. Yr wyf wedi bod wrthi yn ddior- 
phwys er saith yn y boreu, a theimlaf yn dra blin. Y mae yn dda genyf ei bod 
drosodd; ond nid yw y pryder drosodd, A'm gweddi yn awr sydd am fendith 
arni. Y mae wedi cymeryd gafnel cryf yn fv ysbryd, ac yn awr yr wyf yn meddwl 
fy mod mewn trefn lled dda erbyn y Sabbath; o leiaf yr wyf yn meddwl y gallwn 
bregethu yn awr. Y niae yn destyn aruthrol, ac o'r fath fwyaf pwysig: y mae yn 
cyrhaedd i'r nefoedd, ac yn ymestyn i dragywyddoldeb. Y mae fy mywyd yn di- 
bynu arno, ae yr wyf yn meddwl y dymunwn i eraill ymuno â mi. Ac ar y cyfrif 
hwn yr wyf yn llosgi gan awydd i ddweyd wrthynt rywbeth yn ei gylch. Y mae 
fy Ngwaredwr yn gweddïo, “ Sancteiddia hwy,” ac yr wyf finnau yn meddwl y 
gallaf finnau ei gweddïo hefyd. 


Er mwyn deall y cyfeiriadau yn y Llythyrau canlynol, y mae yn 
angenrheidiol i'r darllenydd ddeall mai at Gyfarfod Pregethu a gyn- 
naliwyd yn Abergynolwyn Sabbath a Llun y Pasc, 1878, yn mha 
un y gwasanaethai y Parchn. D. James, Llaneurwg, Wm. Jones, 
Trawsfynydd, a J. RoBERTS ei hun; ac at Gyfarfod Dosbarth a gyn- 
naliwyd yn Abertrinant tua'r un adeg, y cyfeirir. Esbonia y Llyth- 
yr canlynol beth ar y mater, er nad ysgrifenwyd ef, fel y gwelir, 
hyd rai dyddiau ar ol y ddau sydd yn dilyn. 


Ebrill 26, 1878. 

Dyma y Cyfarfod drosodd, ae ni welaís yn fynych Gyfarfod ag y mae 
effeithiau mor ddymunol ar ei ol, heb fod dim byd mawr iawn wedi cymeryd lle. 
Mawr oedd ein pryder yn ei gylch, gan ein bod yn teimlo mai tipyn o anturiaeth 
oedd eí gychwyn. Y mae yno Ffair yn Nhowyn ar ddydd Llun y Pasc, yr hon y 
gellir gyda phriodoldeb mawr iawn ei galw yn Ffair y gwagedd. Byddai y bobl 
yn myned í lawr oddi yma wrth y cannoedd, nes y byddai y pentref yn gwbl wag. 
Nid oeddym yn foddlawn i'r drefn hon ar bethau, gan y byddai rhai yn sicr bron 
o gael eodwm cyn y diwedd. Gellwch feddwl mai mawr oedd ein pryder. Ond 
ni feiddiodd neb ddychymygu am y fath lwyddiant. Arosodd ein pobl ni gartref 
yn mron í gyd, ac ugeiníau lawer o'r enwadau eraill. Yr oedd ein Capel yn llawn, 
a'r rhai mwyaf zelog oedd y bechgyn ieuainc ag oedd wedi arfer cellwair llawer â'r 
ddiod feddwol. Nid oes genyf yr ammheuaeth leiaf na chawsant fendith i'w he- 
neidiau, Daeth amryw o honynt adref o gladdedigaeth tros y mynydd er mwyn 
bod yn bresennol yn y cyfarfod eglwysig neithiwr, ac yr oedd eu hymddygiad yno 
yn :'N bod yn teimlo yn nesat yr achos nag y buont er's rhai blynyddcedd. 


u 


A. 


ec 


ge 
mn 


40 __ COFIANT Y 


Dyma dipyn o gefnogaeth, ae nis gallaf Jai na chydnabod daioni Duw ynddo. Yr 
ydym yn teimlo ein bod wedi cael ymweliad, ac yr ydym yn gobeithio y parhâ i 
fyned yn mlaen. * ** * I ddweyd i chwi ychydig o'm profiad gyda golwg ar y 
pregethu yma ar hyn o bryd (oblegid yr wyf yn credu fod dweyd ychydig o'n 
hanes i'n gilydd yn fantais anmhrisiadwy i bregethwyr —yr ydym mewn sefyllfa 
nad all dynion eraill ddim eydymdeimlo â ni)—gallaf ddweyd yn hollol ddiragrith, 
no bu genyf erioed gymaint o afael arno. Digon tywyll yw bi yn fynych, ond er 
hyny ni fynwn ei newid am ddim arall a welais hyd yn hyn. Ac yr wyf yn teimlo 
fod ychydig o bryder ynddo yn help i fyned yn mJaen, * * * * Bum yn sôn am 
y Cyfarfodydd Dosbarth yr ydym yn eu cael wrthych o'r blaen, os wyf yn cofio 
yn iawn. Cawsom nm o'r rhai mwyaf bendithiol yn Abertrinant er's pythefnos 
yn ol. Yr oedd yno ryw rwyddineb rhyfeddol, a chofir am dano yn hir yn y gy- 
mydogaeth. Y mae yn gwella ein hysbrydoedd yn anghyffredin, nes bod yn dda 
genym geisio gwneyd rhywbeth gyda'r gwaith mawr. 


Yn awr bydd yn haws deall y cyfeiriadau yn y rhai canlynol :— 


EbriU, 19, 1878. 

Yr wyf newydd ddyfod i mewn o'r cyfarfod eglwysig, yr hwn ydoedd yn 
un o'r rhaî goreu a gawsom er's talm. Cymerasom i fynu rai ewestiynau yn 
dwyn perthynas â'n Cyfarfod prezethu—Beth yw dylanwad presennoldeb Duw 
gyda'i bobl? Pa fath agwedd ar bobl yr Arglwydd sydd yn cydfyned â'r dylan- 
wadau hyny?. Ac yr oedd yr eneiniad (oddiwrth y Sanctaidd hwnw, fel yr wyf 
yn credu) ar yr holl gyfarfod. Yr wyf fi yn ei gymeryd fel gwystl o gyfarfod da 
y Sabbath a'r Llun nesaf. Yy wyf bron yn sicr o hyny yn awr, Dywedais felly 
yn y Capel heno, ac yr wyf yn credu eu bod hwythau o'r un syniad. Yr ydym 
yn myned i gael cyfarfod gweddi drachefn nos yfory mewn perthynas unïongyrchol 
â hyn. Nid wyf yn meddwl i mi deimlo mor bryderus yngbyleh un Cyfarfod yn 
fy mywyd; a gweddïaf am iddo fod yn fendith i'r lle. * * * * Yr oedd ein Cyfar- 
fod yn Abertrinant yn un o'r rhai goreu a gawsom o gwbl. Yr oedd Duw yno: 
teímlem ei bresennoldeb dwyfol, ac yr oeddym yn llawen. _ Ni feddyliais mor uchel 
o sancteiddrwydd erioed o'r blaen. Efe yw y cwbl, Efe yw pobpeth. A*r fath ry- 
feddod y gellir sancteiddio pryf o'm bath i! Os addolais erioed, gwnaethum hyny 
y noson hôno, ac ar ol hyny, wrth feddwl am brydferthwch sancteiddrwydd, ac y 
gallaf fi, y pechadur mwyaf yn fyw, gael fy sancteiddio yn gwbl oll, gorph ac 
ysbryd! O,fy Nuw, gwna dy waith ! 

Ebrill 24, 1878. 

Ydyw! y mae ein Cyfarfod drosodd, a hyny mewn modd yr wyf fi yn 
llawen o'r herwydd. Yr oeddwn yn teimlo y boreu heddyw yr hoffaswn gael ei 

'ail dreulio. Yr oedd yn Gyfarfod da; cofir ef yn hir yn yr ardal. Trodd allan 
yn llwyddiant perffaith. Yr oedd y bobl ieuaine bron oll gartref; a'r rhai yr 
ofnwn fwyaf am danynt, oeddynt y rhai ffyadlonaf. Nid oedd braidd bregeth 
drwyddo na welid dagrau lawer. Yr wyf yn bendithio fy Nuw am i mi gael cod 
ed y fath Gyfarfod, Fy nghalon, bendithia yr Arglwydd! We 





PARCH. J. ROBERTS. 41 


— Yn mis Mehefin ysgrifena fel y canlyn at gyfaill ieuane :— 
Mehefin 5, 1878. 


Y mae genych faes ardderchog o'ch blaen yn awr—Llenyddiaeth Seisonig 
ac Athroniaeth. Yr wyf bron yn cenfigenu wrthych. O, fel yr hoffwn gael un 
tymhor eto gyda'r fath destynau. Ond, NA! Eto nid wyf yn cenfìgenu wrthych. 
Nid wyf yn meddwl yr hoffwn newid â chwi. _ Yr ydych chwi yn llafurio o dan yr 
anfantais o deimlo mai parotôl yr ydych chwi at eich gwaith. Yr wyf fi yn ei 
ddweyd oddïar brofiad. Y mae yn beth tra gwahanol i chwi deimlo eich bod yn 
nghanol, ac yn gwneyd gwaith eich bywyd. Yna rhaid i chwi naill ai teimlo yn 
hurt, a bod mor farw â darn o blwm, neu fod wrthi o ddifrif. Nid ydych mwyach 
yn cael eich hyfforddi a'ch parotôi i waith gwell, ond rhaíd i ehwi ymladd yn galed 
frwydr bywyd, neu gael eich sathru dan draed dynion. Eto, er yr holl bryder, yr 
holl ofnau, y siomedigaethau ag sydd yn anwahanol gysylltiedig â bywyd gweith- 
gar, ni ddymunwn ei newid am fvwyd mwy neillduedig, ond i mi gael cyfuno 
bywyd o fyfyrdod â'r gweithgarwch hwn. 


Cawn yn y llythyr canlynol gyfeiriad at y bregeth olaf a gyfan- 
soddodd, os nad ydym yn camgymeryd, sef yr un ar Gen. xxii. 14, 
Fel hyn yr ysgrifenai 

Mehefn 27, 1878. 

Gallaf ddweyd ei bod yn dra thywyll yn wir. Ni bu erioed mor dywyll 
i feddwl gwneyd pregeth. Yn wir, yr wyf yn tueddu i feddwl nas gallaf wneyd 
yr un byth mwyach. Yr wyf yn teimlo felly, ond dyna fel y mae yn aml gyda mil, 
Ae yr wyf yn teimlo nad oes genyf yr un bregeth gwerth i'w phregethu. Nis 
gwn yn hollol pa fodd y mae pobl eraill yn meddwl, ond felly yr wyf fi yn teimlo. 
Ac nis gwn yn y byd pa fodd i wneyd un arall. Bu raid i mi roi heibio yr un 
oedd genyf yr wythnos ddiweddaf yn hollol, gan fy mod wedi colli ei hysbryd yn 
ìlwyr. Yr un sydd genyf yr wythnos hon yw Gen. xxii. 14. Y mae yn destyn 
ardderchog, a gall fy Nuw (ac yr wyf yn gobeithio y bydd iddo) gymeryd trugar- 
edd arnaf, y gwaclaf o'i wasanaethwyr. 


Dranoeth, pa fodd bynag, y mae yn ysgrifenu mewn tôn wahanol 
iawn :— 
Yr wyf wedi bod wrthi yn brysur er y boreu, a chefais ryddid mawr. 
Daeth goleuni newydd yn y boreu, yn ateb uniongyrchol i weddi daer. Pan y 
daw i'r eithaf gyda mi, dyma y ffordd y daw goleuni oddi uchod. Yr ydwyf yn 
eredu yn awr fod a fyno Duw â'r bregeth hon drachefn, ac wrth gwrs y mae hyn 
yn rhoddi í mi wroldeb a pbenderfyniad diderfyn yn ei chyfansoddiad. Os na 
fyddaf yn teimlo hyn nis gallaf wneyd dim. _ Ond yr wyf yn gobeithio ac yn credu 
y bydd íddo fy ardde! drachefn. 


' Yr oedd y diwedd erbyn hyn yn nesâu yn gyflym, diwedd ar gyf- 
ansoddi pregethau, a'u pregethu. Os nad ydym yn camgymeryd, 


- 


^R dM “n 


42 COFIANT Y 


dyna y bregeth olaf a gyfansoddodd, a'r olaf a bregethodd yn Aber- 
gynolwyn; ac fel hyn y dywed am dani ar ol y Sabbath hwnw, y 
Sabbath cyntaf yn Gorphenaf, 1878. 


Gorphenaf 2, 1878. 

Cawsom Sabbath pur hapus ddoe. Yr oeddwn yn teimlo er canol yr 
wythnos bron yn sier mai felly y byddai. Fel rheol byddaf yn gwybod yn mlaen 
llaw pa fodd y bydd pan fyddaf gartref. Yn y prydnawn rhoddais iddynt fy 
mhregeth newydd. Yr oedd dydd Gwener yn ddiwrnod mawr gyda hon. _ Daeth 
fel gallu oddi uchod. Meddiannodd bron yn llwyr fy holl feddwl a'm hysbryd; 
ac, yr wyf yn diolch i'm Duw, fe roddes i mi lawer o oleuni neithiwr i'w thra- 
ddodi. Teimlwn ei bod yn genadwri oddiwrth Dduw, ac, a barnu oddiwrth ym- 
ddygiad y bobl pan yn ei gwrando, teimlent hwythau yn gyffelyb, yn enwedig 
rai o honynt. Gobeithiaf fod peth daioni parhaus wedi cael ei wneyd drwyddi. 
Rhoddais allan yr Hymn 824 i'w chanu ar y diwedd, 


Fel y dywedir yn y Cofiant, aeth i Drefriw tua diwedd mis Gor- 
phenaf i geisio gorphwysdra, ac adnewyddiad i'w natur. Tra yno 
tarawyd ef â'r afiechyd y bu farw o hono. _ Tra yn wael yno, ac yn 
ol pob ymddangosiad yn agos i angeu, anfonwyd llythyr o gydym- 
deimlad y Cyfarfod Misol ato ef. Methasom a chael o byd. i hwn 
yn mysg ei bapurau, onidê buasai yn ddywenydd genym ei roddi 
yma; ond wele yr un a ysgrifenodd i gydnabod ei dderbyniad. 


Medi 6, 1878. 


Anwyl frawd,—Dymunaf gydnabod, gyda'r diolehgarwch mwyaf gwres- 
og, dderbyniad eich Llythyr yn eyBwyno eydymeimlad cynnes a chywir y Cyfarfod 
Misol. Parodd lawer o gysur i mi. Yr wyf wedi arfer rhoddi pris mawr ar gael 
lle yn nheimlad ac o fewn cylch gweddïau eglwys Dduw. Ae nis gallaf lai na 
dioleh í Dduw am gael y fath le. Ni ddymunwn gael lle uwch na hwn yn y byd 
yma. Yr wyf yn gobeithio y bydd i'r afiechyd hwn brofi yn fendith i mi mewn 
llawer cyfeiriad. Ac ni ddymunwn yn amgen na chael adferiad buan í ymroddi 
i'r gwaith gyda dwbl y dyfalwch y buom yn feddiannol arno erioed, Yr wyf yn 
awr yn gwella yn rhagorol. 


Druan gwr! Yr oedd ei awydd i wella i wneyd ei waith yn fawr; 
ond y mae ei lawysgrif y pryd hwn yn dwyn tystiolaeth i'r gwendid 
mawr yr oedd wedi suddoiddo. Yr oedd hwylio y pin ysgrifenu 
yn ormod gorchwyl iddo yn awr, ond nid yw hyn yn effeithio dim 
ar ei ysbryd rhagorol. Dyma fel y dywed mewn llythyr arall o'r 
un dyddiad a'r diweddaf, 


PARCH. J. ROBERTS. 43 


Medi 6, 1878. 


Boreu ddoe derbyniais lythyr oddiwrth y Parch, R. Owen, M.A., ar ran 
y Cyfarfod Misol. Pa beth ydwyf fì i gael fy nghofio ganddynt, i fod yn wrth- 
ddrych cydymdeimlad, ac yn wrthddrych i weddïo drosto? Na fydded i mi byth 
anghofio hyn, ond bydded iddo gael ei argraffu ar fy natur foesol byth, fel y byddo 
imi o hyn allan fod yn fwy sanctaidd, huii ym radon gostyngedig, ac addfwyn 
yn ngwasanaeth fy Nuw. 


Wedi hyn gwellhaodd ychydig, gwellhaodd gymaint nes gallu 
myned adref i Abergynolwyn yn ei ol; ac wedi cyrhaedd yno fel 


hyn yr ysgrifenai :— 
Hydref 18, 1878. 

Yr wyf wedi dysgu yn adnewyddol yn ystod fy ngwaeledd i ymddiríed 
yn Rhagluniaeth. Bum yn byw yn hyn am flynyddoedd, ac ni chefais ragluniaeth 
erioed yn fyr o gyflawni eí rhan. Ond yn ystod y tri mis diweddaf, yr wyf wedi 
teimlo fel pe na buasai rhagluniaeth yn gofalu am neb fel y gofalai am danaf fì. 
Hyny yw, yr oedd mor neillluol fel y gallwn ei gweled yn mhob peth, Ac yn 
awr yr wyf yn barod, trwy holl anhawsderau bywyd, i gymeryd fy safle yma, yn 
gryf fel y graig, gan herio y byd yma, a phob peth a fedd. Pa beth, os yw rhag- 
luniaeth yn troi yn fy erbyn? Wel, bydd i mi ei chyfrif er daioni i mi. Ac edrych 
o gyfeiriad y ddaear gallesid meddwl ei bod yn fy erbyn yn ddiweddar; ond nid 
felly yr oedd, ond yn hollol i'r gwrthwyneb. Gwn ei bod yn gweithio yn y ty- 
wyllwch i fesur mawr; ond mi a ymddiriedaf yn Nuw, bydd iddo Ef ei gwneyd yn 
amlwg. Dysgais ystyr y gair boddlonrwydd yn Nhrefriw, ac yr wyf yn foddlon, 
ac o ganlyniad yn ddedwydd byth er hyny. Ond nis gallaswn byth ddysgu ystyr 
y gair hwn ond trwy un arall—ymddiried. _ Dyma air gogoneddus, ymddiried ? 
ymddiried yn Nuw! _ Pa beth a wna y byd hwn, nac hyd yn nod tragywyddoldeb 
i mi os gallaf gymeryd fy safle yn y fan yma. 


Chwe diwrnod yn ddiweddarach cawn y llythyr tarawiadol hwn: 


Hydref 92, 1878. 


Yr oedd yn dda iawn genyf gael derbyn eich llythyr y dydd o'r blaen ; 
ond ni raid i mi ddweyd felly o ran hyny. Rywfodd, nid oes genyf yn awr ond 
ymwrandaw â mi fy hunan, ac â phethau o'm cwmpas; ac mewn rhyw sefyllfa 
felly gellwch feddwl fod gair o rywle yn fwy derbyniol nag arfer. _ Yr wyf bellach 
wedi treulio tair wythnos ar ol cyrhaedd i'r lle hwn, ond nid wyf eto wedi ymaflyd 
mewn un math o waith, Yr wyf wedi bod yn y society ddwywaith, ond yn 
gwneyd yn agosaf peth i ddim yno. Bum yn y Capel deirgwaith echdoe, ond yr 
oeddwn yn bur flinedig erbyn y diwedd, Taflwyd fi yn ol ryw bythefnos ar ol 
dyfod yma, ond y mae yn dda genyf ddweyd fy mod yn gwella yn rhagorol y 
dyddiau hyn eto. Bwriadaf ddechreu o ddifrif tua'r wythnos nesaf. Yr oedd y 
Sabbath diweddaf yn drydydd ar ddeg; er pan wyf wedi peidio pregethu, a byddaf 
gartref eto am y tri Sabbath nesaf o leiaf. Rhyw dreial pur chwerw ydyw hyn 


44 COFIANT Y PARCH. J. ROBERTS. 


hefyd, gweled gwaith eisieu ei wneyd, a methu a'i wneyd. Ond gyda gofal ac 
amynedd, yr wyf yn credu y byddaf cyn hir yn gryfach nag wyf wedi bod er's 
amser maith, yn wir er's rhaí blynyddoedd, Rhyw amser rhyfedd ydyw hwn i mi 
—y rhyfeddaf a welais erioed, ar rai ystyriaethau. _ Gobeithiaf y bydd ei effeithiau 
yn para felly yn y dyfodol mewn adnewyddiad ysbryd i'r gwaith mawr. Yr wyf 
yn teimlo y dyddiau hyn fy mod yn colli yr ysbryd yn lân, ac na bu neb erioed 
mewn mwy o angen adnewyddiad. Y mae cynlluniau newyddion wedi eu tori 
allan, ac addunedau newyddion wedi eu gwneuthur, ond pa well, heb yr ysbryd ? 


Ac wele ddyfyniad o'r llythyr diweddaf o'i eiddo a ddaeth i'n 
llaw ni :— 
Hydref 97, 1878. 

Er fy mod yn ei theimlo yn galed i ymgadw oddiwrth waith, gwnaf 
hyny, ïe, gwnaf ef yn foddlawn, gan fod' amgylchiadau yn galw am hyny; gan 
gredu mai dyma ffordd Duw i'm UG i wneyd mwy a gwell gwaith yn y dyfodol. 
Nis gwn pa beth y mae Ef yn eì feddwl wneyd o honof, ond ewyllysiwn iddo fy 
nghymeryd yn eilaw, a gwneyd llawer o ddefnydd o honof gyda'i achos. Nid 
wyf yn credu fod fy nefnyddioldeb yn awr ar ben. Yr wyf yn ewyllysgar i Dduw 
wneuthur a fyno â mi; ar yr un pryd hoffwn gael bywyd hir a llwyddiannus, yn 
un pwrpas íi fod o ryw wasanaeth i waith mawr Duw. 


Y cyfryw yw y detholiad a wnaethom o'i Lythyrau; ac os nad 
ydym yn camgymeryd yn fawr, nid yn aml y cyfarfyddwn ddyn 
ieuanc wedi ei feddiannu mor llwyr gan ysbryd gwaith, a chan ym- 
deimlad mor ddwfn o bwysigrwydd y gwaith. Ynddo gwelwn yr 
ymostyngiad mwyaf llwyr i ewyllys Duw, yr ymgysegriad mwyaf 
hollol i'w wasanaeth, a'r syched mwyaf angerddol am burdeb a 
sancteiddrwydd. Gwyn fyd na feddiannid holl bregethwyr ieuainc 
ein Cyfundeb â deuparth o'i ysbryd ef fel yr arddangosir ef yn ei 
lythyrau. 


PREGETHAU. 


PREGETH I. 


Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd: dy air sydd wirionedd.—Ac er eu mwyn hwy 
yr wyf yn fy sancteiddio fy hun, fel y byddont hwythau wedi eu sancteiddio yn 
y gwirionedd.—lOAN xvii. 17, 19. 


Y CwESTIWN cyntaf yma ydyw, Beth yw ystyr y gair sancteiddio? 
Yr ystyr fwyaf cyffredin ydyw glanhau oddiwrth aflendid pechod. 
Y mae yr ystyr hwn yn briodol yma mor bell ag y mae yn myned 
am bobl Iesu Grist, ond nid am dano Ef ei hun; ac y mae Iesu Grist 
yn “ei sancteiddio ei hun.” Glanhad moesol ydyw y glanhad, a 
glanhad ydyw trwy lenwi, ac nid trwy waghau—gwaith cadarnhaol 
ydyw, nid nacaol yn unig—llawnder ydyw sancteiddrwydd, nid 
gwagder. A “thrwy y gwirionedd” y mae yn cael ei wneyd. Ac 
am hyny sancteiddrwydd ydyw cyfatebolrwydd perffaith â'r hyn 
sydd wir. Ond y mae puro yn y gwirionedd yn gysegru i Dduw, 
Dyma hwyrach oedd y prif syniad yn sancteiddiad y cyntaf-anedig- 
ion yn Israel—yr oedd yn rhaid eu glanhau i'w cyflwyno i Dduw; 
'ond hwn oedd y peth mawr. Cyflwyniad i Dduw ydyw ystyr uchaf 
y gair sancteiddio: cynnwysa hwn lanhad lle mae hyny yn angen- 
rheidiol, a chydffurfiad llawn â'r hyn sydd wir. Nis gallasai Iesu 
Grist ei lanhau ei hun : yr oedd hefyd yn un a'r gwirionedd, am 
mai Efe oedd y gwirionedd; ond fe fedrodd ymgyflwyno mewn ym- 
gysegriad i Dduw, ei Dad. “ Yr wyf yn fy sancteiddio fy hun.” 

Y cwestiwn nesaf ydyw, Beth y mae sancteiddiad Orist yn ei 
gynnwys? Cyflwyniad, cysegriad, ymneillduad, &c. Ond y mae 
hyny yma yn act o eiddo Iesu Grist ei hun, ymgyflwyniad, &c. 
Fe'i sancteiddiwyd gan y Tad.“ A ddywedwch chwi am yr hwn a 
'saneteiddiodd y Tad, ac a'i hanfonodd i'r byd, Yr wyt ti yn cablu, 


am i mi ddywedyd, Mab Duw ydwyf?” loan x. 506, Fe'i gosod- 


MAA 


dŵr 


46 COFIANT Y sn 


ê *; 
wyd, fe'i neillluwyd, fe'i hawdurdodwyd gan y Tad. Ond fe gyf- 
arfyddwyd â gwaith y Tad gan Iesu Grist ei hun âg act o ewyllys 
o'i eiddo ei hun, mewn hunan-roddiad. Y mae pob gweithred yn 
eodi o ewyllys. Cyfeiriad yr ewyllys sydd yn rhoi character i'r 
weithred a gyflawnir. Act o ewyllys sydd yn cysylltu gwaith un 
âg ef ei hun, ac yn rhoddi yr holl berson yn yr hyn a wneir. Act 
o ewyllysiad o eiddo Crist daflodd ei berson i'r hyn a wnaeth. Un 
weithred fawr oedd ei fywyd a'i farw Ef, a hôno oedd rhoi ei hunan. 
Dyma hanfod ei aberth; ac aberth Crist ydyw sylfaen a chanolbwynt 
ei holl waith. Gwirfoddol ydyw hunan-ymwadiad, a hunan-ymwad- 
ìad un yn rhoi ei fywyd i lawr ydyw aberth. Rhoi bywyd i lawr 
ydyw egwyddor fawr, a mesur perffeithrwydd hunau-ymwadiad. 
Pan y mae Iesu Grist yn eì sancteiddio ei hun, y mae yn ei aberthu 
ei hun. 

Y cwestiwn nesaf ydyw, Pa gysylltiad sydd rhwng saneteiddiad 
Crist a sancteiddiad ei bobl? Y mae y naill yn dyfod trwy y llall. 
“Fel y byddont hwythau wedi eu sancteiddio yn y gwirionedd.” 
Y mae sancteiddiad Crist yn taflu goleu ar eu sancteiddiad hwy, ac 
hefyd y mae yr achos haeddiannol ac effeithiol o hono. O ran ei 
egwyddor, y mae eu sancteiddiad hwy yr un peth a'i sancteiddiad 
Ef. Y mae yma lanhad a chydffurfio â'r gwirionedd; ond y cyfryw 
ydyw ag sydd yn codi oddiar, ac yn cydfyned âc ymgysegriad ìi 
Dduw. “Trefn Duw ydyw hon i sancteiddio y pechadur, ac y mae 
y dylanwadau yn ddwyfol. Ond fel yn Iesu Grist ei hun, felly 
hefyd yn y pechadur, y mae i gael ei gyfarfod âg act o ymroddiad 
ac ymaberthiad. Y miae y syniad o aberth yn gorwedd wrth wraidd 
pob peth crefydd, ac ysbryd aberth yn rhedeg drwyddi i gyd. Deddf 
fawr pob bywyd ydyw ymgysegriad i Dduw, ond yn neillduol felly 
yn mywyd Crist yn y credadyn yn nhrefn sancteiddhad. Y mae 
bywyd Crist yn gweithio yr un ffordd yn ei bobl ag yr oedd ynddo 
Ef eì hun. Ac aberth Orist ydyw sail a grym yn gystal a chynllun 
eu haberth hwy. Grym ei berson mawr yn ei aberth sydd yn rhoi 
bod i'w sancteiddrwydd ynddynt hwy yn mhob ffurf arno. 

Cwestiwn eto ydyw, Pa gysylltiad sydd rhwng y ddau sancteiddio 
â'r gwirionedd? Y mae y ddau yn perthyn i'w gilydd; ond pa 
fodd y maent yn perthyn i'r gwirionedd? Beth yw y gwirionedd 
yma? Gair Duw ydyw y gwirionedd : “ Dy air sydd wirionedd,” 
Gwirionedd ydyw gwir ac nid celwydd—sylwedd ac nid cysgod. 
Felly y mae gair Duw, medd Iesu Grist. Cartref pob gwirionedd 
ydyw Duw. A Duw sydd yn dyfod i'r golwg yn y Beibl yma. 
Duw sydd wedi ei siarad. Dadguddiad o Dduw ydyw. Ei arben- 
igrwydd ydyw yr amlygiadau o Dduw a geir ynddo. Meddwl Duw 


— 
SR 
ct 
has 


Saf, 


Ac 

ued PARCH J. ROBERTS. 47 

; 

ydyw, ac y mae meddwl Duw yr un peth ag Ef ei hunan. Ond pa 
fodd y gallodd Duw ei egluro ei hunan trwy siarad wrth y byd ? 
Gair Duw ydyw person eì Fab. Y sail ydyw yr aberth mawr. 
Ysbryd Crist yn “ysbryd y gwirionedd” sydd yn rhedeg trwy holl 
ranau hwn i gyd. Y mae ei eiriau oll wedi eu trochi yn ngwaed yr 
aberth mawr. Dyma a gawn ni yn y bennod hon : Egluro yr enw 
-—rhoi geiriau Duw i'r byd—cadw trwy yr enw—adnabod Duw— 
sancteiddio trwy y gwirionedd, &c. “Rhoi geiriau Duw i'r byd,” 
ac “egluro yr enw,” yn Nghrist y mae y ddau yn cymeryd lle; » 
sail y ddau ydyw, ““ Yr wyf yn fy sancteiddio fy hun.” Ac y mae 
“adnabod Duw yn fywyd” yn y 9edd adnod, yr un peth â “ sanct- 
eiddio yn y gwirionedd” yn adn. 17. Adnabod Duw sydd yn cadw 
dynion yn y gwirionedd. Grym perthynas â Duw sydd yn rhoddi 
cyfeiriad i'r holl waith... O Dduw y mae holl waith ein sancteiddiad 
yn dyfod. Pa fodd? Trwy yr amlygiadau a rydd o hono ei hunan 
yn aberth ei Fab, a'r dylanwadau sydd yn canlyn hyny. Dyma 
sydd yn cynnyrchu ac yn cadw yn fyw ysbryd hunan-ymwadiad. 
Â dyma sydd yn rhoddi cyfeiriad iddo tuag at Dduw. Gair Duw 
ydyw y drych i'w weled. Agosrwydd at Dduw yn ei air sydd yn 
codi pechadur at Dduw—i ufudd-dod sanctaidd—yn un âg ewyllys 
Duw, nes y byddo reality byw yn cael ei daflu i weddi Mab Duw, 
“ Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd: dy air sydd wirionedd.” Y 
mae haeddiant aberth, a gweithrediad goleuni dwyfol, yn cydweithio 
yn y gwaith o achub. A'r goleuni sydd yn cadw ydyw goleuni yn 
cael ei ysgogi gan ras calon Duw ar sail aberth ei Fab. 

SANCTEIDDIAD ORIST YN TROI YN SANCTEIDDIAD I'w BOBL, neu, Y 
CYSYLLTIAD SYDD RHWNG ABERTH CRIST A SANCTEIDDIAD EI BOBL. 

I. Hanfod sancteiddiad (gwaith) Iesu Grist oedd ei aberthu ei hun. 

II. Fod grym sancteiddiad ei bobl yn aberth (saneteiddiad) Crist 
ei hun. 

HI. Mai grym ei aberth Ef 2ydd wedi cysegru gair ei wirionedd 
fel moddion sancteiddiad ei bobl. 

I. Mai hanfod sancteiddiad Iesu Grist oedd ei aberthu ei hun : 
“ Yr wyf yn fy sancteiddio fy hun” —yn fy rhoddi fy hun. Ffurf 
yr hunan-roddiad oedd ufudd-dod. Ufudd-dod ydyw cyflawni ew- 
yllys Duw. Cyn y gall ufudd-dod gymeryd lle, rhaid fod yno am- 
lygiad o ewyllys mewn gorchymyn. Y mae gorchymynion Duw yn 
ofynion ei natur, ac ynddynt hwy y mae hawliau y gwirionedd i gael 
eu boddloni. Sancteiddiad £rmvy neu ym y gwirionedd oedd eiddo 
Iesu Grist ei hun. Nid marw yr oedd fel merthyr yn marw mewn 
ffyddlondeb i'w achos. Beth ynte? Hawliau y gwirionedd oedd 
yn ei ofyn. Deddf gwirionedd—cyfiawnder—oedd wedi ei nodi 


—-b£ 


48 | -—— COFIANT Y 


allan, a'i nodi allan i farw. “ A minnau ni wrthwynebais, ac ni 
. chiliais yn fy ol.” Ond act o ewyllys ydyw ufudd-dod, ac y mae 
ewyllys yn myned at wraidd y person. Act o ufudd-dod sydd yn 
taflu y person i'r gwaith, ac y mae gwerth yr ufudd-dod yn cyfateb 
i werth y person. Ymddarostyngiad yn Iesu Grist oedd ufuddhau, 
a dyfod i sefyllfa y gallai ufuddhau ynddi. Y peth uchaf y medr 
creadur eì wneyd byth yw ufuddhau; ond dyfnder darostyngiad 
Iesu Grist oedd ufuddhau yn berffaith. Ac ufudd-dod y mae Duw 
yn ei ofyn; nid dioddef, nid marw. _ Nid allasai dim llai na dioddef. 
a marw wneyd y tro; ond nid Duw yn ymhoffi mewn dioddefaint a 
gwaed yw ein Duw ni, pe amgen un creulawn fuasai felly. Y mae 
dioddefaint yn uffern, ond ni fuasai yno ddim iawn pe buasai yno fil- 
waith mwy o ddioddefaint, o herwydd nad oes yno ddim ufudd-dod. 
Cariad mewn ufudd-dod sydd yn foddlawn gyda Duw. Y mae yno 
ufuddhau perffaith yn y nefoedd, ond nid oes yno ddim iawn, am 
fod yr ufudd-dod hwnw yn ddyledus i gyd. Nid oes gan angel 
ddim i'w hebgor. Nid oes gan greadur ddim awdurdod ar ei einioes 
—y mae y cwbl o hono ar ei eithaf yn ddyledus mewn ufudd-dod 
i'w Greawdwr. Ond fe gawn ni droi at ein Creawdwr ei hunan. 
Beth gewch chwi yno? “ Nid oes neb yn cymeryd fy einioes oddi 
arnaf!” Y mae hi yn myped i lawr, Iesu mawr. “ Ydyw. ond 
myfi a'i piau!” Pa fodd y mae hi yn mynedilawr? “Myfi sydd 
yn dodi fy einioes i lawr!” Ond paham yr wyt yn ei rhoddi i lawr? 
“ Am fod fy Nhad wedi gorchymyn!” Nid oes neb ond Duw fedr 
ddweyd beth yw dyfnder yr ymadrodd “ dodi fy einioes i lawr” pan 
y mae yn dyfod o enau Mab Duw. Ufudd-dod ydoedd ffurf yr 
hunan-roddiad, a'r hyn oedd yn cymhell yr ufudd-dod oedd eariad 
at ei Dad ac at ei bobl. _ “ Fel yr edwyn y Tad fyfi, felly yr adwaen 
innau y Tad:” Ioan x. 15. Ymhyfrydiad fel y medr y Personau 
dwyfol ymhyfrydu yn eu gilydd. Ond beth eto? “Yr wyf yn 
adwaen fy nefaid, ac yn rlioi fy einioes drostynt.” _ Ni pheidiodd yr 
ymhyfrydiad nes rhoi ei einioes drostynt. A beth hefyd? “ Am 
hyn y mae y 'Tad yn fy ngharu i, am fy mod i yn dodi fy einioes, 
fel y cymerwyÊ hi drachefn.” Y mae fy ufudd-dod wedi llenwi 
ewyllys fy Nhad, nes y mae ei gariad yn gorphwys arnaf finnau am 
byth. “ Dodi ei einioes ilawr” ydoedd perffeithrwydd ufudd-dod 
Iesu Grist. Nid yw ei ufudd-dod yn ei fywyd a'i iawn yn ei angeu 
i gael eu gwahanu oddiwrth eu gilydd, Fe arweiniodd ufuddhau i 
ddioddef, a'r. cn» uthur mwyaf o ewyllys Duw oedd dioddef ei 
ewyllys. Perffeithrwydd ei ufudd-dod oedd ei angeu. Ac “E 
yw yr iawn” fel y mae yn cyfuno y ddau â'u gilydd. Fe rod í 
aberthau lawer dan y gyfraith; ond er eu rhoddi, yr oedd cy )od. 


i gd 


- 


y LC J. ROBERTS. ' 49 


| pechod heb ei ar nu yn Pabam? Ewyllys Duw oedd heb 
gael ei chyflawni. Ond pan ddaeth life, fe gyflawnodd yr ewyllys 
hôno. “ Y mae Efe wrth ddyfod i'r byd yn dywedyd, “ Wele fi yn 
dyfod i wneuthur dy ewyllys di, O Dduw.'. Trwy yr hon ewyllys 
yr ydym ni wedi ein sancteiddio, tr wy offrymiad corph Iesu Grist 
unwaith.” Heb. x. 7, 10. 
. II. Fod grym sancteiddiad ei bobl yn aberth Crist ei hun. _ Beth 
ydyw hunan-roddiad Oristini? Cynllun, sail, a bywyd ein sanct- 
eiddiad ni. Dyma ffynonell sancteiddrwydd i'r byd i gyd. Ai nid 
sancteiddrwydd ydyw 'ufudd-dod? Iê, mewn creadur, ac felly hefyd 
yn Iesu Grist ei hun yn ei berthynas âg Ef ei hun. Ond yn ei berth- 
ynas â ni cyfiawnder ydyw. Pa fodd felly? Cyfiawnder sydd yn 
actio yn ol haeddiant. Rhywbeth mewn haeddiant ydyw gwaith 
Iesu Grist i ni i ddechreu. Mewn bôd glân, sancteiddrwydd ydyw 
sail cyfiawnder; y mae haeddiant yn codi oddiar wirionedd. Ond 
mewn creadur euog, y mae cyfiawnder yn dyfod yn sail sancteidd- 
rwydd. “Trwy rym perthynas y mae sancteiddrwydd Crist mewn 
ufudd-dod yn dyfod yn gyfiawnder ini. Beth ywbyny? Rhyw- 
beth mewn haeddiant. Y mae gwirionedd Crist ynom yn tyfu oddiar 
haeddiant Crist drosom fel y mae wedi dyfod yn eiddo i ni. Beth 
bynag sydd yn angeu Orist fel y mae yn arwain i fywyd, y mae 
hwnw yn y Cristion. 

Beth ynte ydyw sancteiddiad pechadur? _ Dwyn yr ewyllys i ber- 
ffaith gydffurfiad âg ewyllys Duw. Y dylanwadau a'i gwna yr un 
fath â Christ, yr un ì ysbry d â Christ, a'r ffrwyth sydd yn codi oddiar 
hyny. Ni welir byth yr un amlyg giad uwch o sancteiddrwydd nag a 
welwyd yn ufudd-dod Crist hyd angeu—caru pechaduriaid, a hwy yn 
ei erlid—caru Duw, ac Efe yn ei “ddryllio. Tebygu iddo Ef trwy 
dderbyn o'i gyflawnder ydyw sancteiddrwydd pechadur. Beth ydyw 


hwnw? Llawnder cariad at Dduw—llawnder cariad at Dduw fel y 


mae yn tyfu oddiar gyfranogiad o rinweddau aberth ei Fab—o nerth 
bywyd ei Fab—o ddylanwad ysbryd ei Fab. Pa ffurf y mae yn ei 
gymeryd? Yr un ffurf ag yn Iesu Grist ei hun—y maberthiad ac 
ufudd-dod. Dyma h: unfod sancteiddiad eto ar du y creadur. Ei 
sylfaen ydyw hunan-ymaberthiad yn ysbryd Crist. Ac yn ufudd- 
dod ei Fab y mae y Duw mawr yn medru ymhyfrydu am byth yn 
ufudd-dod ei blant. 

Ni raid i ni ddim myned yn mhell i chwilio am sancteiddiad: yr 
oedd gan Iesu Grist awdurdod i gymeryd ei einioes ar ol ei rhoddi i 
lawr, a hyny a wnaeth. Ac yn awr y mae grym ein sancteiddiad 

ei berson Ff... Y mae yr Iesu yn fyw; y mae ei weddi “ Sanct- 


iddia hwynt yn dy wirionedd,” yn fyw yn ei eiriolaeth ; y mae ei 


y ww AN 


ea... . M— mm. D 


i M a “cf AR ; : 
50 COFIANT Y CG *Y i 
aberth yn fyw yn ei berson. Y mae ei ymddarostyngiad wedi ym- 
golli mewn gogoniant. Y mae ei weddi yn gorphwys ar ei aberth, 
'a grym y ddau ydyw ei berson. A chyhyd ag y byddo yr Iesu byw, 
eidiwn a rhoi i fynu am ein sancteiddiad, _ Ac a wyddoch chwi, yn 
sefyllfa ei ddarostyngiad y gweddïai y “ Sancteiddia hwy” sydd yn 
yr adnod; ond ar ei frenin-fainc y mae yn gofyn.heddyw. “Wele 
y gwr.a'i enw Blaguryn; o'i le hefyd y blagura, ac Efe a adeilada 
deml yr Arglwydd.  Iê, teml yr Arglwydd a adeilada Efe; ac Efe a 
ddwg y gogoniant, ac a eistedd, ac a lywodraetha ar ei frenin-fainc ; 
bydd yn offeiriad hefyd ar ei frenin-fainc : a chynghor hedd a fydd 
rhyngddyntill dau.” Zech. vi. 12, 19. 

III. Mai grym ei aberth Ef sydd wedi cysegru gair ei wirionedd 
fel moddion sancteiddiad ei bobl. Beth ydyw sancteiddio eto? 
Perffaith gyfatebolrwydd yn cael ei zynnyrchu rhwng holl deimladau 
y galon, a gweithredoedd y fuchedd, â'r hyn sydd wir. Ond pa fodd 
y dygir hyn oddi amgylch? “Trwy blanu y gair yn y galon. Y 
mae Duw yn gallu gwneuthur hyny trwy egluro ei hunan ynddo, ac 
anfon ei Ysbryd. Ond pa fodd y gall wneuthur hyn? _ Yn yr aberth 
mawr. Beth sydd yn dyfod i'r golwg yma? Duw. Duw sydd yma 
yn gorchymyn. Pa bryd, fy ngwrandawyr, yr ydych yn myned i 
ufuddhau? Duw sydd yn siarad, pa bryd yr ydych yn myned i roi 
ei eiriau yn y galon? Y mae geiriau Duw yn fyw. _ Athrawiaeth 
galed ydyw athrawiaeth hunan-ymwadiad, nes y gwelwch Dduw yn 
ei gariad. Fe geir ysbryd aberthu weithiau yn mysg dynion, ond ei 
godi at Dduw sydd yn rhoi cyfeiriad iawn iddo. Y mae dylanwad 
amlygiadau o Dduw yn ei air yn sancteiddio, eangu, a dyrchafu y 
cwbl. “Glanhâ fi âg isop, a mi a lanheir ; golch fi, a byddaf wynach 
na'r eira.” Ps.li. 7. “Canys y mae cariad Orist yn ein cymhell 
ni, gan farnu o honom hyn; os bu un farw dros bawb, yna meirw 
oedd pawb: ac Efe a fu farw dros bawb, fel na byddai i'r rhai byw 
fyw mwyach iddynt eu hunain, ond i'r hwn a fu farw drostynt ac a 
gyfodwyd.” 2 Cor.v. 14,15. Fe “garodd Crist yr eglwys, ac a'i 
rhoddes ei hun drosti; fel y sancteiddiai Efe hi, a'i glanhau â'r 
olchfa ddwfr trwy y gair; íel y gosodai Efe hi yn ogoneddus iddo ei 
hun, yn eglwys heb arni na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyf- 
ryw; ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeus.” Eph. v. 25-27. 
“ Am hyny yr wyf yn attolwg i chwi, frodyr, er trugareddau Duw, 
roddi o honoch eich cyrph yn abertlî pyw, sanctaidd, cymeradwy gan 
Dduw; yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi.” _ Rhuf. xii, 1. 


MM 
“ 
AC 


gm. or 


mM. Â ^A 
U w“ 
* 


Ê WW.» 
“PARCH. J. ROBERTS. Mg AL 


PREGETH II. 


.Ac Abraham a alwodd enw y lle hwnw, Jehofah-jire; fel y dywedir heddyw, Yn 
mynydd yr Arglwydd y gweli”,—GENESIS xxii. 14. N 


Yn agoriad i ystyr y bennod hon yw y gair profi yn adn. 1. Yr 
agoriad i deimlad duwiol, a chyfeiriad crefydd bersonol Abraham 
ydyw adn. 14. A rhwng y ddau mae y bennod yn glir. A phan 
y mae y bennod hon yn glir, y mae goleu yn cael ei daflu ar lawer 


o oruchwyliaethau Duw, ac ar gyfeiriad ysbryd crefydd o danynt. 


Y mae Dun yn profi ei blant. Y mae profi a themtio weithiau y 
golygu yr un peth, ond y mae temtio yn fwyaf cyífredin yn golydf 


hudo i ddrwg. Ond y mae Duw yn profi i dynu gras y profedig i. 


weithrediad llawnach. Y mae y gair prof yma yn golygu hyny— 


profi trwy arogli—gwasgu y rhosyn i beri iddo wasgar ei bêrarogl 


Gwasgu tipyn ar Abraham wnaeth Duw; pêrarogl y rhosyn gawn 
'miyn y bennod hon. Y mae Duw yn gadael ei blant mewn tywyll- 
wch yn y prawf. Gadawodd Abraham felly. (1) O berthynas i 
anghyfiawnder ymddangosiadol yr hyn a ofynid. Y mae yn ym- 
ddangos yn groes i garacter a llywodraeth Duw. Ond y mae ffydd 
Abraham yn gorphwys âr syniad digon êang am uniondeb Duw; 
“oni wna Barnydd yr holl ddaear farn?” Nid all Duw ddim 
' gorchymyn yr hyn sydd yn groes i wirionedd. A phe y gallai Duw 
orchymyn y cyfryw, byddai yn bechod i'n hufudd-dod ni fyned yn 
groes i'r gwirionedd _ Pan y mae egwyddor yn dyfod i'r cwestiwn, 
rhaid i hôno gael ei pharchu a'u gwneyd. Rhaid i lais cydwybod 
gael ei wrandaw. (2) O berthynas i anghysondeb ymddangosiadol 


y gorchymyn a holl ymddygiadau Duw tu ag at Abraham, a'i 


addewidion iddo. Yr oedd ef wedi ei alw i wneyd gwaith mawr 
yn y byd; yr oedd y dyfodol i ddiwedd amser yn ymagor o'i flaen ; 

a iachawdwriaeth dynolryw i ddyfod o hono ef yn rhinwedd yr 
addewid; ac yn ffordd cyfammod Duw, Isaac ydoedd plentyn yr 
addewid. Os ydyw hwnw i fyned, y mae ei air Ef wedi troi yn 
fethiant, yr addewid wedi syrthio i'r llawr, a'r cyfammod wedi troi 
yn sham. Y mae y GdEchysyn a'r addewid yn ymddangos yn 
myned yn groes i'w gilydd. Gorchestwaith ffydd oedd rhoi i fyny 
blentyn yr addewid. mewn ufudd-dod i'r gorchymyn, a chadw yr 
bied yn ddisigl yn yr addewid ei hunan. Dyma brif boint y 
Penn. Ond y mae dau fyd at wasanaeth ffydd; rhan fach o un 
sydd 


wasanaeth y golwg, ond y mae y ddau at wasanaeth ffydd, 


TA , MmBntn, 


4 
a 
br 
“o. 





mm. Sn. 


«” 


ww. k Fr yrn 
LL 

BM. Ar 7 COFIANT Y ŷ 

ib. 
Y mae yr Apostol yn rhoi goleu ar y mater. “'Trwy ffydd yr 
offrymodd Abraham Isaac, pan ei profwyd : a'i unig-anedig fab a 
offrymodd efe, yr hwn a dderbyniasai yr addewidion: wrth 
hwn y dywedasid, Yn Isaac y gelwir i ti hâd : gan gyfrif bod Duw. 
yn abl i'w gyfodi efofeirw; o ba le y cawsai efe ef hefyd mewn 
cyffelybiaeth.” Heb. xi. 17-19. _ Gallasai Duw godi plentyn yr 
addewid o lwch Isaac, ac felly y gwnaeth. Fe dderbyniwyd Isaac 
trwy ffydd o farw yn fyw ; a thrwy hyny fe'i sancteiddiwyd i ddy- 
benion cyfammodol.. Mewn pob aberth fe dderbynir y bywyd o'r 
newydd o law Duw wedi ei sancteiddio i ddybenion cyfammod. 
Cenedl oedd Israel â'i dechreuad mewn aberth, cenedl wedi dyfod 
mewn ystyr o farw yn fyw. Ysbryd hyn oedd yn cael ei gadw yn 
fyw yn sancteiddiad y cyntaf-anedigion i'r Arglwydd. Ond eiddo 
Abraham oedd y weithred. _ Y mae gweithred fawr o hunan-ymwad- 
iad mewn crefydd yn drysor i'w pherchenog, am ei bod yn ei godi o 
ran ei gymeriad tua'r nefoedd. _ A chyfeiriad y praw£ ydyw daros- 
tyngiad yr hunan i ewyllys Duw ar du Abraham ei hun. Dyma 
hanfod crefydd bersonol. A dyma sydd yn esbonio yr holl dreialon 
y mae Duw yn eu rhoddi ar ei blant yn y byd yma. Yr oedd 
bywyd Abraham yn dreial ar ei hyd, ac felly am fywyd pob dyn. A 
chyfeiriad y cwbl ydyw dysgyblu ysbryd hunanol i ymostyngiad i 
ewyllys Duw. Ond y mae rhyw un crisis yn mywyd pob dyn... Y 
mae Duw yn trethu crefydd ambell un yn lled drwm, yn enwedig ar 
ryw un adeg ar ei fywyd... Ac y mae o'r pwys mwyaf beth ydyw 
cyfeiriad ein hysbryd yn hwnw. Dyma dreial mawr Abraham. 
Gostyngeiddrwydd a hunan-ymwadiad ydyw darostwng y cwbl i 
ewyllys Duw; acy mae cynnydd a chryfder ein crefydd yn cyd- 
raddu â mesur ein hunan-ymwadiad. Mewn treialon y 1mae y rhai 
hyn yn cael eu cynnyrchu; a'r dyn mwyaf dawiol ydyw, nid yr un 
sydd yn teimlo mwyaf, neu yn gwybod mwyaf, ond yr hwn sydd 
fwyaf ymostyngar i ewyllys Duw. Oddiar hyn y mae teimladau 
cryfion yn codi, dyma agoriad i wybodaeth mewn crefydd, a dyma y 
y dyn sydd yn gwneyd mwyaÊ i bwrpas. Y mae mwy o reality 
crefydd yn cael ei gynnyrchu mewn ychydig o brawf lled lym, nag 
mewn amser maith o hawddfyd. 

Yn y weithred hon y mae Abraham yn cyfarfod o'r newydd â'i 
Dduw. A dyma sydd yn taflu goleu newydd ar y cwbl, ei gyfar- 
fyddiad â Duw. Fe drodd ffydd yn olwg yn y mynyd,-fe amlygodd 
Duw ei hun. Y mae y weithred yn y prawf wedi arwain ì am- 
lygiad newydd o hono. Duw ydyw sail pobpeth crefydd ; yr am- 
lygiadau a roddes o hono ei hun i ni ydyw mesur ein ff 
hy mddiried, a'n haddoliad, Ar y rhai hyny yr oedd ffydd 4 


Pun, kE- ; o 






jn . 
PARCH J. ROBERTS. «a Oa 


_ yn gweithredu, ac fe arweiniodd hyny i amlygiad newydd o hono. 
Dyna sydd yn yr adnod hon,—Duw yn amlygu ei hun yn y 
mynydd, a'r argraff mae yr amlygiad hwnw wedi ei gael ar Abra- 
ham. Nid yn unig fe gofiodd Abraham byth am y mynydd, ond yr 
oedd ôl y mynydd arno byth; fe drysorwyd y weithred mewn 
undeb â'r amlygiad o Dduw yn ei gymeriad dros byth, ni allasai 
fyned yn ofer. “ Yn mynydd yr Arglwydd y gwelir.” Paham? 
Am fod Duw yno yn ei egluro ei hun. Goleu Duw ydyw goleu y 
mynydd. Pa fodd y mae Duw. yn ei egluroeihun? Yn y ddar- 
pariaeth. Goleuni y ddarpariaeth ddwyfol ydyw goleuni yr amlyg- 
iadau y mae Duw yn eu rhoi i'w blant. 

Y mater a welwn yma yw,—Duw TRWY EI EGLURO EI HUNAN YN 
SANCTEIDDIO AMGYLCHIADAU BYWYD I DDYSGU EI BLANT MEWN UFUDD- 
DOD SANCTAIDD. 

I. Mai egwyddor fawr crefydd bersonol ydyw, darostwng yr 
hunan-ewyllys i ewyllys Duw. 

II. Mai prawf crefydd gan Dduw sydd yn sefydlu cymeriad 
sanctaidd ar sail yr egwyddor hôno. 

HI. Fod cysylltiad rhwng dal y prawf â â'r amlygiadau newydd y 
mae Duw yn eu rhoddi o hono ei hunan i'w blant. 

I. Mai egwyddor fawr crefydd bersonol ydyw, darostwng yr 
hunan-ewyllys i ewyllys Duw. Duw ei hun ydyw sail pobpeth 
crefydd. Ffydd yn Nuw ydyw bywyd crefydd mewn creadur. 
Digon ydyw cydnabod ei fod, ac mai Efe a'n gwnaeth. Y mae y 
rhwymedigaeth lwyraf i'r ufudd-dod llawnaf yn codi oddiar hyny. 
Nid all hawl Duw i'n holl ufudd-dod ni byth beidio na gwanhau. 
Y mae ymddiried yn Nuw yn gydnabyddiaeth weithredol mewn 
llawenydd o hyny; ac y mae ufuddhau mewn ymddiried, yn 
ddarostyngiad gweithredol ar yr ewyllys i ewyllys Duw. Gwaith 
crefydd ydyw rhwymo dyn wrth Dduw; ond y ffordd i rwymo 


creadur rhesymol wrth ei Greawdwr ydyw, darostwng yr ewyllys i” 


ewyllys y Creawdwr, trwy ei ddwyn i ymddiried ynddo a'i garu. 
Dyna yr aberth sydd mewn crefydd, ac y mae y syniad o aberth yn 
gorwedd wrth wraidd pobpeth crefydd, ac yspryd aberth yn rhedeg 
drwyddii gyd. Aberth ydyw darostwng yr ewyllys i ewyllys Duw. 
Dyna oedd aberth Orist, ufudd-dod i Dduw ei Dad. Pan y mae 
haeddiant hwnw yn dyfod yn eiddo i ni, y mae egwyddor yr un 
peth yn cael ei chynnyrchu ynom ninnau. Nid yw o gymaint gwa- 
haniaeth beth a ofynir genym, os ydyw yr hunan-ewyllys yn cael ei 

wng. Nid yw o gymaint gwahaniaeth pa un y byddom ai 

d rhywbeth mawr, ai ynte bod yn ddistaw mewn ymostyng- 
iad. Weithiau y mae yn gofyn mwy o nerth i fod yn ddistaw a 


A 


54 i COFIANT Y 


llonydd. Pan y mae dyn yn dioddef ac yn cael ei waradwyddo, a'i 
galon ddrwg anghrediniol yn dyweyd ei fod yn cael cam, camp fawr 
ydyw bod yn ddistaw. Yna y grasusau cryfaf ydynt amynedd, 
gostyngeiddrwydd, ac ymostyngiad. Y dyn sydd yn meddu mwyaf 
o nerth, o gryfder duwiol, ydyw y dyn sydd fwyaf o feistr arno ei 
hun. Ufudd-dod i Dduw sydd yn rhoi meistrolaeth i ddyn arno ei 
hun. Rhinwedd duwiol ydyw ffyddlondeb mewn penderfyniad yn 
yr hyn y mae Duw yn ei ofyn, pa un bynag ai dioddef, aì gweith- 
redu. A oes yna ddigon o nerth crefydd, o gryfder duwiol, o feistr- 
olaeth ar yr hunan, i fedru bod yn ddistaw pan yn dioddef, ac i 
ddyweyd “ Dy ewyllys di a wneler ? ” 

Bryd arall y mae gweithredoedd yn rhan o gynllun Duw i ddysgu 
dynion i actio egwyddor fawr crefydd. Y mae crefydd yn fwy na 
theimlad, yn fwy na gwybodaeth, ac yn fwy na chydffurfiad â 
chynnifer o reolau; y mae yn rhywbeth sydd yn perthyn i ewyllys 
a chalon; a gweithred sydd yn tynu y rhai hyny allan. Y mae 
gweithred o ufudd-dod yn dwyn holl garacter dyn i un pwynt, ac 
yn myned dan wraidd yr hunan. Y mae rhywbeth yn annherfynol 
mewn gweithred—y mae yn ymestyn i dragywyddoldeb. Y mae hi. 
yn drysor y dyn ei hunan, ac yn para byth yn yr ôl a adawa ar eì 
gymeriad tuag at Dduw. _ Y mae gweithred fawr yn codi oddiar fod 
y meddwl wedi ei feddiannu â syniad mawr. Nid all dynion o syn- 
iadau bach wneyd gweithredoedd mawrion. Ac y mae pawb sydd 
wedi gweled Duw a'u llenwi â'i Ysbryd, wedi eu meddiannu gan 
syniadau mawr. A pherthynas gweithred â Duw sydd yn rhoi 
caracter iddi. Yr hyn sydd yn rhoi gwerth arni yw ei bod wedi 
ei chyflawni mewn ufudd-dod, a'i llenwi âg ysbryd ufudd-dod. 
Ufudd-dod sydd yn rhoi gwerth ar bobpeth crefydd am fod ewyllys 
y creadur yn cael ei ddarostwng i ewyllys y Creawdwr. _ Ein perygl 
mawr ni yn mhob peth crefydd yw hunan. Y mae dychymygu 
gwaith mewn crefydd yn gystal a'i wneyd yn ein hysbryd ein 
hunain yn anghymeradwy. Gorchymyn Duw ydyw ein sail ni i 
wneyd unrhyw beth. Y mae awdurdod y Duw mawr yn y dad- 
guddiad o'i ewyllys mewn gorchymyn. Ac y mae parodrwydd ein 
hufudd-dod ni i Dduw i gael ei fesur wrth yr awdurdod sydd*o'r tu 
cefn i'r gorchymyn. 'Teimlad parchus ac addolgar o awdurdod 
ydyw gwraidd ufudd-dod. Peth mawr calon grediniol ydyw, “Beth 
a fyni di i mi ei wneuthur?” “A yw ewyllys yr Arglwydd ar 
boeth-offrymau, neu ebyrth, megys ar wrando ar lais yr Arglwydd? 
Wele, gwrando sydd well nag aberth; ac ufuddhau na brasder, 
hyrddod.” l Sam. xv. 22. “A pha beth y deuaf ger Ew 
Arlwydd, ac yr ymgfymaf ger bron yr uchel Dduw? A ddeuaf 


PARCH. J. ROBERTS. 55 


fi ger eì fron Ef â phoeth-offrymau, ac â dyniewaid ? a foddlonir yr 
Arglwydd â miloedd o fyheryn, neu â myrddiwn o ffrydiau olew? a 
roddaf fi fy nghyntaf-anedig dros fy anwiredd, ffrwyth fy nghroth 
dros bechod fy enaid? Dangosodd efe i ti, ddyn, beth sydd dda; a 
pha beth a gais yr Arglwydd genyt, ond gwneuthur barn, a hoffi 
trugaredd, ac ymostwng i rodio gyd â'th Dduw?” Mic. vi. 6-8. 

II. Mai prawf crefydd gan Dduw sydd yn sefydlu cymeriad 
sanctaidd, ar sail yr egwyddor hôno. Y mae ein Gwaredwr wedi 
bod yn y treial, yn y prawf—y mae wedi cael ei demtio. A mwy 
na hyny, y mae cysylltiad rhwng y prawf fu arno â'i gymeriad fel 
Gwaredwr heddyw. Y mae ffrwyth y profi wedi ei gymhlethu â'i 
gymeriad fel ein Heiriolwr, _““ Efe a ddichon gynnorthwyo y rhai a 
demtir.” Paham? “Yn gymaint a dioddef o hono Ef gan gael ei 
demtio.” Heb.iii. 18.. “ Canys nid oes i ni Arch-offeiriad heb 
fedru cyd-ddioddef gyd â'n gwendid ni; ond wedi ei demtio yn 
mhob peth yr un ffunud a ninnau, eto heb bechod.” Heb. iv. 15. 
“ Fe ddioddefodd.” Pa fodd y gallai natur lân ddioddef? Gallwn 
weled pa fodd y mae dynion pechadurus yn dioddef, ond pa fodd yr 
ws Ef yn dioddef? Dioddefodd oddiwrth ddynion, oddiwrth y 
diafol, ac oddiwrth ddynion. Ond yr oedd yna rywbeth dyfnach 
eto. Yr oedd ei natur ddynol yn galw am ymborth yn yr an- 
ialwch ; ond yr oedd ymostyngiad i ewyllys ei Dad mewn goruch- 
afiaeth. Yr oedd ofn marw yn ingoedd yn ei enaid sanctaidd yn yr 
ardd; ond yr oedd ewyllys ei Dad yn cadw yr holl ingoedd dan 
dreth. “Efe a ddysgodd ufudd-dod.” _ Aeth o'r naill wers i'r llall 
trwy amgylchiadau y profi a'r dioddef nes sefydlu ei gymeriad, a 
mesur ei ufudd-dod wrth y groes. Ffrwyth y profi hwnw yw 
medru cyd-ddioddef, a chynnorthwyo, a rhoi trugaredd a gras. Y 
mae wedi sancteiddio y groes i droi yn fywyd, ac amgylchiadau 
bywyd i ddysgu ufudd-dod i'w blant. 

Beth ydyw crisis mawr bywyd dyn duwiol? Y diwrnod y mae 
yn dyfod yn gwbl gysegredig i Dduw. Beth yw hyny? Trwy ba 
foddion y cyrhaeddir ef? “Trwy godi y groes, meddai Iesu Grist. 
Y groes sydd yn sancteiddio. Ysbryd y groes ydyw ysbryd crefydd. 
Beth«yw hyny? Bod ewyllys Duw yn cael ei gwneuthur ynom, a'i 
chario allan trwom—dyna ysbryd y groes. Pethau y groes ydyw 
treŵlon bywyd i gyd, ac y maent yn gwbl angenrheidiol yn eu lle 
eu hunain i waith ein hiachawdwriaeth. Y mae cysylltiad rhwng 
gwaith yr Ysbryd a rhagluniaeth Duw oddi allan yn eu perthynas 
â'r duwiolion. Ond pa ddylanwad sydd yn nghroesau bywyd i 
saneteiddio? Y mae calon dyn yn cael ei dwyn yn fwy effeithiol 
i gyffyrddiad â realities byw mewn adfyd ac anhawsdra nac mewn 


56 UOFIANT Y 


hawddfyd a llwyddiant; a thrwy ymwneyd â realities y mae ennill 
seflydlogrwydd cymeriad. Y mae dyn yn myned i anghofio Duw yn 
union yn nghanol llwyddiant, rhaid cael aflwyddiant i'w ddwyn yn 
ol at l)duw. — Yn y dydd y gwelwch brydferthwch y ddaear, ond y 
mae y nos mor angenrheidiol i ni a'r dydd. Yn y nos y cewch y 
syniad cliriaf am yr annherfynol, yr anfeidrol; yno yr ydych yn 
teimlo Duw. Nos oedd hi yma ar Abraham; ond fe ddaeth yn 
ddydd ar ben y mynydd. Canu yr oedd Job yn y nos, “Wedi iddo 
fy mhrofi, mi a ddeuaf allan fel aur.” Nid all ein daear ni ddim 
dioddef haf o hyd; rhaid cael oerni a rhew y gauaf i ladd y chwyn. 
Ond ar ol y gauaf garw, y mae ei bywyd yn adnewyddu nes y mae 
hi bellach yn fwy llwythoz o ffrwyth nar erioed. Y mae y credadyn 
yn gorfod dioddef, ond nid oes dim rhinwedd yn y gofid a'r dio- 
ddefaint ei hun, ond y mae fel oerni y gauaf yn lladd y chwyn. 
Gwreiddyn pob rhinwedd ydyw ysbryd ufudd-dod, am fod ein 
hewyllys drwy hyny yn cael ei sefydlu mewn darostyngiad ìi ewyllys 
Duw. Y mae ffrwyth y treialon yn aros yn nghymeriad y dyn duw- 
iol ei hun, ac y mae hwn yn dragywyddol. Cymeriad wedi ei brofi 
ydyw un o berlau y nefoedd. “ Cyfrifwch yn bob llawenydd, fy 
mrodyr, pan syrthioch mewn amryw brofedigaethau: gan wybod fod 
profiad eich ffydd chwi yn gweithredu amynedd.” Iago i. 2, 9. 
“ Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd ì iachawdwr- 
iaeth, parod i'w dadguddio yn yr amser diweddaf. Yn yr hyn yr 
ydych yn mawr-lawenhau, er eich bod ychydig yr awrhon (os rhaid 
yw) mewn tristwch, trwy amryw brofedigaethau : fel y caffer prof- 
iad eich ffydd chwi, yr hwn sydd werthfawrusach na'r aur colladwy, 
cyd profer ef trwy dân, er mawl, ac anrhydedd, a gogoniant, yn ym- 
ddangosiad Iesu Grist.” 1 Petri. 2-7; Rhuf. v. 2-5; Dat. vii. 9-17. 
III. Fod cysylltiad rhwng dal y prawf â'r amlygiadau newydd y 
mae Duw yn roddi o hono ei hunan i'w blant. Crediniaeth gref o 
bresennoldeb Duw sydd yn rhoddi nerth i'w blant i ddioddef o dan 
eu profedigaethau i gyd.“ Os Duw sydd yn peri, mì a'i gwnaf, er 
nad wyf yn gweled ei amcan yn awr: af i fynu i'r mynydd, fe ddaw 
yn oleu yno.” Ac fe ddaeth yn oleu, fe eglurodd Duw ei hun. Y 
mae y nefoedd wedi agor ar ben y mynydd Y mynydd sydd yn 
esbonio y gorchymyn. Paham? Am fod Duw yno. Y mae i'r 
credadyn ddal y prawf a roir arno, yn arwain i amlygiadau newydd 
o Dduw. Y mae gyda hwy pan y mae heb ei egluro eì hun, ond yn 
eu profedigaethau y mae yn egluro ei hun i'w blant yn mhrydferth- 
wch ei hanfod, yn nghyflawnder ei ddarpariaeth, ac yn nghadernid 
ei gyfammod. Y mae y Duw mawr yn anwylo eì blant yn fwy 
wrth eu gweled yn glynu wrtho mewn anhawsderau. “ Arglwydd, 


PARCH. J. ROBERTS. BT 


U h - 
pa beth yw yr achos yr wyt ar fedr dy eglurhau dy hun ì ni, ac nid 
i'r byd? Yr Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Os cîr neb fi, 
efe a geidw fy ngair: a'm Tad a'i câr yntau, a nyni a ddeuwn ato, 
ac a wnawn ein trigfa gydag ef.” Ioan xiv. 22, 23. 


PREGETH IT. 
- Canys yr oedd gan y bobl galon i weithio.— NEHEMIAH iv. 6. 


YN yr adnod hon a'r adnodau cylchynol, yn gystal a thrwy yr oll o'r 
llyfr hwn, yr hyn a glywn ydyw sŵn gweithio, a sŵn gweithio yn 
ngwaith yr Arglwydd. Rhyw ddeuddeng mlynedd cyn hyn y daeth 
“Ezra ìi fynu o'r caethiwed gyda mintai o Iuddewon; ac fe adeilad- 
asid y deml gan y rhai a ddychwelasent eisoes o'r caethiwed. Tuag 
amser gweinidogaeth Ezra y tybir fod Haggai yn prophwydo. Ond 
yr oedd muriau Jerusalem heb eu cyfanu. Daeth hyn bob yn ych- 
ydig i glustiau Nehemiah, yr hwn oedd yn aros ar y pryd yn mrenin- 
llys Susan, ac fe gynhyrfodd ei ysbryd i eiddigedd dros ddinas ei 
dadau, ac aeth i fynu i Jerusalem. _ Darfu ei fynediad ef i fynu roi 
bywyd newydd yn mysg yr Iuddewon oedd yn trigo yno, fel yr ym- 
roddasant i adeiladu y mur, ac i adfer y ddinas. Cyfarfuant â lla- 
o rwystrau, ond llwyddo a myned yn mlaen yr oedd y gwaith. 
r oedd eu gelynion yn gryfion o'u hamgylch, ac ambell un yn dra 
anghrediniol yn eu plith hwythau hefyd; ond llwyddo yr oeddynt 
drwy y cwbl, a'r rheswm a roddir am eu llwyddiant ydyw, “ Yr 
oedd gan y bobl galon i weithio.” 
Cawn wneyd ychydig sylwadau ar WEITHGARWCH CREFYDDOL, 
Gwaith ydyw peth mawr y byd. Dyma sydd yn cynnal bywyd 
ac iechyd yn y byd naturiol a chymdeithasol—-gwaith! Gwnewch 
i ffordd â gwaith, a chwi a wnewch i ffordd âg iechyd a bywyd o'r 
byd. Camgymeriad mawr ydyw dweyd mai arian ydyw bywyd 
masnach. Y mae gwaith yn annrhaethol fwy pwysig a gwerthfawr 
nag arian. Dyn wedi suddo yn îs nag efe ei hunan ydyw y dyn 
gydd yn caru arian er eu mwyn eu hunain; ond dyn ag sydd wedi 
a os nad yr oll o'r dyn ydyw yr hwn nad yw yn caru 
gwaith er ei fwyn ei hun, mewn rhyw ffurf neu gilydd, Hen glef- 


R 


58 (COFIANT Y 


ydau tra dinystriol i'r natur ddynol ydyw segurdod a diogi, Y mae 
gwaith yn beth nid yn unig sydd yn gydweddol â'r natur, ond sydd 
yn anhebgorol angenrheidiol iddi. Gwrandewch ar ogwyddiadau 
dyfnaf eich natur, a chewch weled fod natur yn galw am waith fel 
am fwynhad; yn wir, mwynhad mewn gwaith sydd yn ei boddloni. 
Yn greaduriaid i weithio y mae y Duw mawr wedi ein creu ni. 
Nid yw yn beth rhyfedd yn y byd o ran hyny fod dynion mor ben- 
derfynol o ennill bywyd tragywyddol trwy weithio. Camgymeriad 
a chyfeiliornad yw hwn, fel pob cyfeiliornad arall, a llawer o wir- 
ionedd wrth ei wraidd. Ond yn y fan yma y mae y dynol wedi troi 
yn fethiant. Y mae eithaf y dynol wedi myned yn llong-ddrylliad. 
Ond y mae hyn wedi cymeryd lle ar graig dwyfol ddadguddiad, lle 
mae y dinystr ei hun yn troi yn iachawdwriaeth a bywyd. Y mae 
y dadguddiad dwyfol wedi dwyn i'r golwg drefn i weithio na wyddai 
y byd ddim am dani, ac fel pob peth dadguddiad, trefn na fyn 
rheswm dynol mo'i derbyn. Y dwyfol sydd yma yn dyfod i gyff- 
yrddiad â'r dynol, yn gwneyd trefn ar y dynol, ac yn ei ddyrchafu 
i'w leei hun, Trefn o ras, ïe, o rasi gyd. Ond “hyn yw gwaith 
Duw, gredu o honoch yn yr hwn a anfonodd Efe.” _ “ Ond nid ydym 
ni,” medd rhyw un, “am fyned mor ysbrydol a hynyna heddyw, 
rhaid i ni gael cario yn mlaen bethau amgylchiadol a daearol cref- 
ydd.” Iê, ond rhaid i chwi fyned i'r ysbrydol i gael esboniad ar 
bethau daearol crefydd Iesu Grist. Ei phethau ysbrydol sydd yn 
rhoddi gwerth ar ei phethau amgylchiadol hi. Hyn yw hen gynllun 
Duw, a phwy ond Efe fuasai yn meddwl am un fel hyn—credu ? 
“ Y mae arnom ni eisieu talu dyled y Capel, rhoi cardod i hen wrag- 
edd tlodion, cario yn mlaen yr Ysgol Sabbothol, anfon cenadon at y 
paganiaid,” &c. Credwch, a chwi wnewch, _ Hen achos y credu yw 
achos Duw i gyd. _ Paham y gelwir achos crefydd yn waith Dun 
Nid yn unig am mai Efe ydyw y cynlluniwr, y gweithredydd, ŵ 
mai iddo Ef y perthyna y cwbl, ond hefyd am mai dyma gynllun 
Duw—sancteiddio gweithgarwch dynol i fod yn foddion yn ei law i 
roi golwg arall ar y byd... Nid fod dyn yn meddu llaw yn ei iach- 
awdwriaeth ei hun, ond fod dyn trwy gael ei gadw, ac wedi eì gadw 
yn cael lle i ymdreulio mewn gweithgarwch i gario yn mlaen achos 
mawr yr Arglwydd Iesu. A dyma sydd arnom ei eisieu—dyna raid 
ini ei gael—dynion yn credu. Dyna sydd yn peri fod gwaith yr 
Arglwydd yn dyfod yn gydnaws âg ysbryd dyn, ac yn ireiddio ei 
ysbryd i waith. 
Gwaith yr Arglwydd oedd y bobl hyn yn ei weithio, er nad oedd- 
ynt ond adeiladu mur Jerusalem. Y mae adeiladu mur Jerusalem 
yn eì le ei hun yn waith yr Arglwydd fel y gwasanaeth mwyaf 


” 


PARCH. J. ROBERTS. 59 


cysegredig. Gwaith yr Arglwydd oedd wedi myned â'u calon, eu 
holl fryd, a'u holl enaid. Yr oedd yr ymdeimlad o'u rhwymedigaeth 
iddo, wedi troi yn bleser yn ei waith. Yr oeddynt wedi eu huno 
a'u gilydd ynddo mewn undeb ysbryd; yr oedd eu holl ymadferth- 
oedd a'u holl adnoddau wedi eu cysegru iddo; a dyma y rheswm, 
dan fendith yr Arglwydd, am eu llwyddiant yn y gwaith. 

I. Y mae cael calon i weithio yn cyfuno yr ymdeimlad o rwym- 
edigaeth i'r gwaith a'r ymdeimlad o hyfrydwch ynddo â'u gilydd. 

II. Y mae cael calon i weithio yn rhoi undeb ysbryd mewn 
gweithgarwch. 

III. Y mae cael calon i weithio yn cysegru holl adnoddau dyn i 
fod yn îswasanaethgar i'r gwaith. 

IV. Y mae cael calon i weithio, dan fendith yr Arglwydd, yn 
sicrhau llwyddiant yn y gwaith. 

I. Y mae cael calon i weithio yn cyfuno yr ymdeimlad o rwym- 
edigaeth i'r gwaith a'r ymdeimlad o'r hyfrydwch ynddo â'u gilydd. 
Ffordd Duw o gario eì waith yn mlaen ydyw trwy gydymdrech ei 
bobl. Nis gwyddom beth a/lasai y Duw mawr wneyd, ond dyma 
fel y mae yn gwneyd. Y mae hon yn fraint y mae Duw wedi ei 
rhoddi ini. Ac ychwaneg, y mae llwyddiant y gwaith yn cydfyned 
i râddau pell â'r ymdrech a'r cydymdrech y mae ei bobl yn ei roddi 
i'w gario yn ei flaen. Ac ychwaneg eto, y mae Duw wedi ymddir- 
' ied ei waith i'w eglwys, ac y mae ymddiriedaeth yn rhoi bôd ìi gyf- 
rifoldeb. Y mae y cyfrifoldeb yn gorphwys ar eglwys Dduw, ac ar 
bob aelod o honi yn bersonol. Ac un o'r arwyddion mwyaf difeth 
o ysbryd difrifol ydyw ymdeimlad byw o gyfrifoldeb—ysbryd y 
dyn wedi deffro i ymdeimlad byw o'r rhaid y mae y nefoedd wedi 

i osod arno ar un llaw, a'r mAaid y mae yntau wedi ei gymeryd 
arno ei hun ar y llaw arall. Y mae eglwys Dduw yn yr iawn deim- 
lad pan y mae ei holl aelodau wedi deffro mewn un ysbryd i ym- 
deimlad byw o'u rhwymedigaeth. A'r hyn y mae Duw yn ei wneyd 
â'r bobl ydyw cyffwrdd â'u calonau, nes cynnyrchu cydymdeimlad 
â'i waith yn eu hysbryd hwy, arhoi y rhaid yma yn allu anorch- 
fygol o'u mewn hwy eu hunain, Yn wir nid oes dim rhwymau oddi 
allan i ddyn a ddichon ei rwymo, fe ddryllia bob rhwymau allanol; 
ond y mae y rhaid hwn wedi dyfod yn allu yn ei ysbryd ef ei hun- 
an, yn allu anorchfygol ynddo. Ewyllysgaryddion ydyw pobl yr 
Arglwydd i gyd: “Dy bobl fyddant ewyllysgar yn nydd dy nerth.” 
Y mae gan sancteiddrwydd ei raid, ac y mae gan ddyn ei raid; ac 
y mae ysbryd crefydd yn llywodraethu yn y galon yn dwyn y ddau 
at eu gilydd, ac yn gwneyd un cyfanwaith perffaith o honynt, nes y 
mae ^'n enaid yn cael ei sugndynu i waith yr Arglwydd. Dyma 


60 — COFIANT Y 


hanfod gwir ddedwyddwch: y mae gwir ddedwyddwch, yn y byd 
hwn o leiaf, yn mesur ei hunan mewn gweithgarwch. Hanfod gwir 
ddedwyddwch ydyw, nid mwynhad yn unig, ond mwynhad mewn 
gwaith : yr argyhoeddiad o rwymedigaeth a dyledswydd wedi troi 
yn allu mewnol, ac yn hyfrydwch calon, nes ymgolli mewn rhyfeddu 
gogoniant, a dyrchafu gwaith yr Arglwydd. Canolbwynt gweith- 
garwch dyn wedi ei gyfnewid trwy ras ydyw. gwaith yr Arglwydd; 
dyma yr awyrgylch yn mha un y mae yn byw. Ond tipyn o gamp 
ydyw adnabod gwaith yr Arglwydd, cydymdeimlo âg ef, ac ymroddi 
iddo fel y cyfryw, ar wahan oddiwrth yr ystyriaeth o'r amgylchiadau 


y mae ynddynt. Nid ydyw y gwaith bob amser yn llwyddiannus; 


y mae weithiau yn y pant, dan gwmwl, mewn profedigaeth; y mae 
yr Iesu weithiau yn glaf, yn y carchar, mewn newyn a syched, y 
mae yn fynych mewn rhyw g gyfyngder neu gilydd yn ei achos. Y 
cyhuddiad yn erbyn rhywrai fydd eu bod heb ymweled â'r Iesu yn 
y cyfryw amgylchiadau (Mat. xxv. 31-46). “Pa fodd,” medd rhyw 
un, “y gallaf wneyd y pethau hyn i'r Iesu?” Trwy eu gwneyd i'r 
achos mawr. Nid pa beth y mae dynion yn eì feddwl yw ein rheol 
ni; nid pa ddylanwad sydd yn cydfyned, neu pa effaith sydd yn 


dilyn, neu pa fantais bersonol sydd yn deilliaw oddi wrtho. i 


wch gael eich hunain ar lwybr dyledswydd, ac yna gweithis 

Y mae gwaith yn dwyn ei ffrwyth ei hun. Cymaint ag ydycltyn 
ei wneyd, ydych yn ei adael o'ch ôl yn y byd. Credwch yn gad- 
arn, a chwi wnewch lawer; y mae crediniaeth gadarn yn sail i weith- 
garwch êang; ac y mae y naill a'r llall yn cyfateb i faint dymun- 
iadau yr enaid. “ Wel, beth a allaf fi ei wneyd?” medd rhywun, 
“ni feddaf fi na dawn, na gallu, na gwybodaeth.” Y mae yna ryw 


beth sydd yn dy gyrhaedd dithau. Nid oes yr un dyn difrifol, ae 


yn meddu calon i weithio, yn ymesgusodi fel yna. _ Chwi chwardd- 
ech am ben y dyn iach, heinyf, yn ymesgusodi rhag gweithio fel yna 
ar ddiwrnod teg yn y cynhauaf. Paham? Am y gwyddech mai 
diogi sydd yn peri iddo ymesgusodi felly. A siarad yn blaen, ond 
eto yn gryf fel y dymunwn wneyd ar y mater hwn, y mae arnaf ofn 
mai diogi yw yr achos fod llawer o broffeswyr crefydd yn gofyn pa 
beth i'w wneyd. Y mae dy gymydog sydd yn byw agosaf atat, yn 
ddyn annuwiol. Y mae y bachgen sydd yn gweithio wrth yr un 
machine yn y gwaith, yn fachgen annuwiol.” Y mae hanner y dos- 
barth yn yr Ysgol Sul yn annuwiol, efallai. Y mae yna rai yn yr 
un tŷ a thi, hwyrach, yn annuwiol, Dynaiti waith. Dywed air 


'dros dy Dduw wrth dy briod annuwiol. Iê, ond y mae yn dra an-. 







hawdd. Anhawdd, yn wir! Ond byddai yn well genyt ei 
yn dioddef yn herwydd cyhuddiadau cydwybod wedi d 





PARCH. J. ROBERTS. 6l 


byd hwn, lle mae meddyginiaeth i'w chael, na'i weled yn myned i le 
am dragywyddoldeb y bydd arteithiau cydwybod euog fel pryf na 
bydd marw, yn cydgyfarfod â digofaint Duw anfeidrol fel tân anni- 
ffoddadwy. Gwnewch rywbeth! 

II. Y mae cael calon i weithio yn rhoddi undeb ysbryd mewn 
gweithgarwch. Cydweithio—pob un yn gweithio. A'r cydweith- 
rediad hwnw yn codi oddiar fod calon pob un yn y gwaith, pob un 
wedi ei fedyddio âg ysbryd y gwaith, Un o ddirgelion cryfder pob 
cymdeithas ydyw cael gorchwyl digon mawr i'w gyflawni ar un llaŵ, 
a digon o gydymdeimlad â'r gorchwyl hwnw ar y llaw arall, nes y 
byddo holl aelodau y gymdeithas hôno yn gallu cydgyfarfod ynddo, 
ac ymgolli i'w gwahaniaethau bychain eu hunain yn amcan mawr y 
gwaith. Dirgelwch cryfder a gweithgarwch ydyw gallu ein hang- 
hofio ein hunain yn ein gwaith, a theimlo yn gadarn ein bod ar 
lwybr ein dyledswydd; nid yn unig ein bod yn gwneuthur yr hyn 
sydd yn eile, ond fod ein holl enaid yn cael ei dynu allan mewn 
gwaith sydd â'i amcan yn uniongyrchol i ddyrchafu y byd o'n cwm- 
pas. Beth feddyliech chwi am waith yr Arglwydd? Dyma waith 
sydd yn ddigon mawr, yn meddu amcan digon uchel, a dyddordeb 
digon pur, nid yn unig i gymeryd i fynu holl alluoedd enaid dyn, 

i sancteiddio holl ymadferthoedd, a holl adnoddau pob dyn at ei 
naeth ei hun. Beth yw ei amcan? Dyrchafu ei enw Ef ar y 
aear. Ei enw Ef! Ei enw Ef!! Y dymuniad cyntaf yn ngweddi 
yr Arglwydd ydyw “ Sancteiddier dy enw;” wedi hyny y mae 
“Deled dy deyrnas” yn dyfod, a_“ Gwneler dy ewyllys,” &c._ Pa 
fodd y mae yr ewyllys i gael ei gwneyd? _ Trwy i'r deyrnas ddyfod, 
ac i'r enw mawr gael ei sancteiddio. A fedrwch chwi gyd-weddïo 
_ gweddi yr Arglwydd mewn nn ysbryd? Dyma ein gwaith, ac y 
mae yn rhywbeth i ni gael gwybod ein gwaith. Y mae “ Sancteidd- 
ier dy enw,” a “ Deled dy deyrnas,” yn ymdoddi y naill i'r llall, ac 
yn dyfod yn un meddwl â dymuniad y Cristion fel y maent yn 
meddwl Duw ei hun. Gyda'n hunain bach y byddwn ni yn ym- 
ddyrysu yn barhaus, ofn colli ein hunain yn un man. _“ Rhaid i mi 
gael fy ffordd fy hun, neu ni wnaf ddim,” _ Ai nid felly y mae yn 
rhy fynych? Unwaith cyfarfu dwy regiment yn perthyn i'r un 
fyddin â'u gilydd yn y tywyllwch, a chan gamgymeryd eu gilydd 
am y gelynion, aethant i ymladd â'u gilydd, ac wele erbyn toriad 
gwawr y boreu ymladd yr oeddynt â'u cyfeillion! Eu camgymer- 
iad mawr hwy oedd myned i ymladd o gwbl yn y tywyllwch, mewn 
anwybodaeth â phwy yr oeddynt yn ymladd. Ond y mae yr un 
peth wedi digwydd lawer gwaith yn eglwys Dduw ; yr ydym yn aml 


ŷ 


62 COFIANT Y | ' 
Ond yn y tywyllwch y bu hyn, ac erbyn i'r wawr dori yr ydym yn 
gweled mai brodyr anwyl ydym, plant i'r un Tad, ac yn gweithio 
yn yrun gwaith. Beth waeth pe byddai tipyn o wahaniaeth rhyng- 
om weithiau?  Iê, mi a ddywedaf ychwaneg, Goreu oll pe byddai 
yn ysbryd yr efengyl. Rhan fechan iawn o'r gwirionedd sydd gan 
bob un o honom; ond pan nad ydym yn edrych yn hollol yr un 
fath, pan y mae y gwahaniaeth yn cael ei gysegru at wasanaeth y 
gwirionedd, fe gawn fwy o'r gwirionedd i'r golwg, ac fe wnawn fwy 
o waith. Ond ei waith Ef! ei enw Ef! Y mae hwn yn toddi pob 
gwahaniaeth, ac yn eu gwneyd yn un. Ac y mae yr enw yn ym- 
doddi mewn cariad. 
Wel, dyma'r cariad sydd yn awr 
Yn euro pob cariadau i lawr, 
Yn llyneu enwau gwael y llawr 
Oll yn ei enw 'i hun: 
Rhyw fflam angerddol, gadarn, gref, 
O dân ennynwyd yn y nef! 
Tragwyddol gariad ydyw ef, 
Wnaeth Duw a minnau 'n un. 
Digon o'r tân yma a wnai y ddaear yn debyg i'r nefoedd. Digon o 
hwn a wnai eich calonau chwi a minnau yn debyg i Dduw. Gwele 
gogoniant yr enw, a theimlo gwres y fflam roddai i ni galon i wi 
io, dynai allan holl ymadferthoedd ein henaid i'r gwaith, ae a 
ì ni anghofio ein hunain mewn ymroddiad iddo. Gweled gogoniant 
yr enw mawr, a theimlo gwres y fflam a gynneuodd yn mynwes Duw, 
barai i ninnau ymdoddi i'n gilydd mewn undeb ysbryd, mewn tang- 
'nefedd, mewn cariad, mewn ysbryd gweddi, mewn zel a hiraeth am 
iachawdwriaeth y byd, mewn eiddigedd sanctaidd tros ogoniant 
Duw, mewn cydymdrech i gario ei waith yn ei flaen. ha O! na 
ddeuai i'r golwg ! 

Buom yn cael pleser lawer gwaith yn dychymygu gweled plant 
Israel wrth odreu Sinai yn offrymu at wasanaeth y tabernacl (Exod. 
xxxv. 20-29). Pawb â'i rodd, a yn ewyllysgar, a phawb yn ol 
ei allu ei hun. Tabernacl yr Arglwydd ydoedd, ond yr oedd yr 
Arglwydd a'r bobl yn cyd-gyfarfod ynddo. Yr oedd y pethau 
mwyaf cyffredin yn angenrheidiol ato fel y pethau mwyaf sanctaidd. 
Yr oedd yno le i ddwy hatling y wraig weddw yn gystal ag arian 
lawer y cyfoethogion—i flew geifr y dyn tlawd yn gystal a meini 
onix y penaeth. _Myned â gwaith y tabernacl yn ei flaen oedd pwnc 
mawr. Myned â â'r gwaith mawr yn ei flaen yw ein pwne mawr 
ninnau: un â' ì bregeth, y llall â'i gynghor, a'r trydydd â'i rybyd 
a'i gerydd, un â'i ddosbarth yn yr Ysgol Sul, arall â'i arian, a 
â'i weddi myned â'r gwaith yn malen yw y pwnc mawr. 










PARCH. J. ROBERTS. 62 


III. Y mae calon ìi weithio yn cysegru holl adnoddau dyn i fod 
yn cc i'r gwaith. Y galon yw canolbwynt gweithred- 
ìad y corph yn naturiol, yma y mae y gallu sydd yn rheoleiddio 
cylchrediad y gwaed. Pan y mae rhywbeth allan o le yn y galon, 
y mae yr holl gyfansoddiad yn teimlo yn y fan. _ Felly hefyd mewn 
ystyr uwch, y mae y cwbl dan reolaeth yr egwyddor sydd yn llyw- 
odraethu yn y galon. Y mae cydymdeimlad y galon â gwaith yr 
Arglwydd, ac ymroddiad y galon i'r gwaith, yn sicrhau.pob peth at 
ei wasanaeth. Y peth mawr ydyw cael y galon—y dyn ei hun; ac 
yn sicr wedi cael hyny nid yw ond peth bach cael pob peth arall. 
Wrth roddi eich hunain, yr ydych yn rhoddi y cwbl a feddwch, 
Ond yr ydym yn cyfarfod ag ambell un ag y mae yn well ganddo 
roddi pob peth, na chysegru ei hun i'r gwaith. Y mae ganddo ryw 
fath o ysbryd gweithio, ond heb ei roi ei hun. Ei gwestiwn ydyw, 
“ A pha beth y deuaf ger bron yr Arglwydd, ac yr ymgrymaf ger 
bron yr uchel Dduw? A ddeuaf fi ger ei fron Ef â phoeth-offrymau, 
ac â dyniewaid ?” (Mic. vi. 6.) Dyro dy hun, ti gai galon i weithio 
hefyd, calon i droi dy holl adnoddau i'r gwaith mawr. Ni wna rhoi 
y pethau yna ddim cadw enaid; ond trwy roi dy hun, fe wna dy 

oddion rywbeth i ti hefyd, a thia gai ysbryd i weithio. Y mae 
peth yn cael eu troi yn îswasanaethgar ìi amcan mawr bywyd 
Beth yw amcan mawr bywyd dyn? Os wyt yn Gristion da, 

yna ydyw yr amcan, dyrchafu yr enw mawr trwy fyned â'r gwaith 
yn ei flaen. Ac os mai fel hyn y mae, y mae pob peth yn cydgyf- 
eirio i'r un peth. “Peth anhawdd iawn!” I€ê, digon anhawdd; 
ond secret hyn ydyw calon newydd; rhaid i ti gael calon i weithio. 
“Nid ydych yn gwybod fy amgylchiadau í.” Hwyrach hyny, ond 
y mae yr hen Feibl yn gwybod yn eithaf da. Gŵyr hwn eich hanes 
i gyd, ddynion ieuainc! “ A pha beth y mae hwn yn ei ddweyd ?” 
“Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw.” Mat. vi. 99.. “ Beth yw 
hyny?” Rhoddwch y lle blaenaf, mwyaf, i grefydd Mab Duw, a 
gwnewch yr un gydmarol gyfrif o bethau y byd ag y mae Duw ei 
hun yn wneyd. Ond dyna i chwi wirionedd arall,—y mae ei achos 
a'i dŷ yn nes at galon Duw nag y darfu ini erioed ddychymygu. 
“ Eiddof fi yr arian, ac eiddof fi yr aur, medd Arglwydd y lluoedd.” 
Hag. ii. 8. Ac ni wyddom yn y byd pa faint y mae Efe yn eu rhoi 
ini i'w defnyddio at wasanaeth ei dŷ, na pha faint y mae yn attal 
_ oddi wrthym am ein bod ni yn attal oddiwrth ei dŷ. _ Y mae Efe ei 
“hun yn dweyd oran hyny mai fel hyn y mae.“ A yspeilia dyn 
Dduw? eto chwi a'm hyspeiliasoch i: ond chwi a ddywedwch, Yn 
“fnn beth y'th yspeiliasom? Yn y degwm a'r offrwm. _ Melldigedig 










64 COFIANT Y... 


genedl hon. Dygwch yr holl ddegwm i'r trysordy fel 
bwyd yn fy nhŷ; a phrofwch fi yr awr hon yn hyn, m rg 

lluoedd, oni agoraf i chwi ffenestri y nefoedd, a thywal! 
fendith, fel na byddo digon o le i'w derbyn. MR lil. 8-10. Dy- 
wedai rhywrai yn amser Haggai, “ Ni ddaeth yr amser, yr amser i 
adeiladu tŷ yr Arglwydd. Yna y daeth gair yr Arglwydd ns law 
Haggai gan ddy wedyd, Ai amser yw i chwi eich hunain drigo yn 
eich tai byrddiedig, a'r tŷ hwn yn cyfar ? Ystyriwch eich 
ffyrdd. Hauasoch lawer, a chÌudasoch ychydig; bwyta yr ydych, 
ond nid hyd ddigon; yfed, ac nid hyd fod yn 'ddiwaÌl; ymwisgas- 
och, ac nid hyd glydwr i ineb; a'r hwn a ennillo gyflog, sydd yn 
casglu cyflog i god dyllog. Fel hyn y dywed Arglwydd y lluoedd, 
Ystyriwch eich ffyrdd, Esgynwch i'r mynydd, a dygwch goed, ac 
adeiledwch y tŷ: mi a ymfoddlonaf ynddo, ac y'm gogoneddir, 
medd yr Arglwydd.” Hag.i. 2-8... Y mae cysylltiad agos rhwng 
aur a gweddi; y mae gweddi yn sancteiddio yr aur. “ Byw hefyd 
fydd efe, a rhoddir iddo o aur Seba: gweddïant hefyd drosto ef yn 
wastad: beunydd y clodforir ef.” Ps. lxxii. 15; Esa. xxiii. 18. 

IV. Y mae cael calon i weithio, dan fendith yr Arglwydd, yn 
sicrhau llwyddiant y gwaith. Gwirionedd mawr y dylem ei gadw 
mewn golwg yn wastadol ydyw fod Duw yn eiddigeddus iawn o, 
a'i achos. A dyma hefyd un arall, fod ei ymddy giadau Ef at ei 
yn cyfateb i raddau mawr i'w hy mddygiadau hwy at ei dŷ a'i achos. 
Gweler Hag. i. 4, 15, a ii. 1-9. Ond nis gall ein hymdrech ni 
ddwyn y gwaith yn mlaen wedi y cwbl. Na all, ond dan fendith yr 
Arglwydd fe wna. “Nis gallaf achub fy mhriod.” Na elli, ond 
trefna dy allor, a gosod dy aberth arni, ac fe ddisgyna tân Duw o'r 
nefoedd i'w ddifa. “Nis gallaf achub fy mrawd.” Na elli, ond siarad 
âg ef er hyny, ac fe gymer Ysbryd Duw y gair oddiar dy wefus di, 
ac fe'i henfyn adref i'w galon, nesi byny brofi yn iachawdwriaeth 
iddo. “ Nis gallwn achub y paganiaid trwy anfon cenadon atynt." 
Na allwn, ond y mae grym y gorchymyn “Ewch” yn gyru, ac y 
mae Duw yn gorchymyn y fendith yn gystal a hyny; a phar y mae 
y ddau yn cael eu cyfuno â'u gilydd, fe flodeua yr anialwch fel 
rhosyn. Rhaid cael Paul i blanu, ac Apolos i ddyfrhau, cyn y mae 
. Duw yn rhoi y cynydd. 

Yr ydym yn teimlo awydd dyweyd fel y dywedai Moses wrth 
Hobab, pan y tueddai y gwr hwnw ìi aros ar ol; “ Myned yr ydym 
i'r lle am yr hwn y dywedodd yr Argegd, Rhoddaf wid i chwi; 
tyred gyda ni, a gwnawn ddaioniiti. A phan ddelych gyda ni, a 
dyfod o'r Mach 'hw nw, yr hwn a wna yr Arglwydd i ni, <i cd 
wnawn ddaioni i fithau,” | Num. x. 29-92, 








e^ 
? 
' 





d 


Wr 


sd 

y yw 
F.. 
w) | PREGETH IV. 


' PARCH. J. ROBERTS. * 65. 


oe 


.Cesglwch fy saint ynghyd ataf fì, v rhai a wnaethant gyfammod â mi frwy aberth, 


A'r nefoedd a fynegant ei gyfiawnder Ef: canys Duw ei hun sydd farnwr. 
Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a mi a dystiolaethaf i'th erbyn: 
Duw, sef dy Dduw di, ydwyf fìi.—PsaLu 60. 5-7. 


Yn hyn a gawn nì yn y Psalm hon ydyw Duw yn barnu ei bobl, 
gan eu haddysgu yn natur addoliad ysbrydol a gwirioneddol. Y 
mae Duw fel pe wedi gadael ei bobl am ryw gymaint o amser, ac 
yn ebrwydd y mae ei bobl yn myned ar gyfeiliorn, ac yn syrthio yn 
ol i dir adfeiliedig gyda'i waith a'i addoliad. Yr oeddynt yn debyg 
i ardd wedi cael ei gadael gan y garddwr, a chwyn niweidiol yn tyfu 
i fynu ynddi, gan attal tyfiant, a chuddio o'r golwg y llysiau gwerth- 
fawr sydd yno. Pan y mae ymdeimlad o bresennoldeb Duw yn colli 
mewn bywiogrwydd yn meddyliau ei bobl, y mae eu cyflawniadau 
crefyddol yn colli i'r un graddau mewn ysbrydolrwydd. Gwerth 
pob cyflawniad crefyddol ydyw ei fod yn fynegiad o deimladau y 


T Duw ei hun wedi eu sefydlu yn ei eglwys, yr oeddynt wedi 


Bb” tuag at Dduw. Er fod yr aberthau yma, yr ordinhadau yr 
a 
iW 


' 


Ìi eu hystyr a'u gwerth trwy fod y cyflawniad o honynt wedi cael 
ei ysgaru oddiwrth ymgysegriad y galon mewn gwasanaetn i Dduw, 
Yr oedd rhagrith, ffurfioldeb, bydolrwydd, a phethau eraill, fel 
chwyn niweidiol yn tyfu i fynu yn yr eglwys, gan guddio grasusau 
yr eglwys o'r golwg. _ Yr oedd crefyddwyr gwirioneddol yn cael 
dylanwadu arnynt yn ormodol gan bethau o'r fath. Ac heblaw hyny 
yr oedd dynion annuwiol yn gwneuthur yn hyf ar bethau sanctaidd 
Duw; dynion diras a dioruchwyliaeth yn cymeryd y blaen yn yr 
eglwys, dynion heb wybod dim am waith gras ar eu calonau, nac am 
fendithion y cyfammod, yn gwneyd cyffesiadau blodeuog, yn siarad 
llawer am gyfammod Duw, ond eto yn taflu ei eiriau i'w hol; cyt- 
unent â lladron, yr oedd eu cyfran gyda'r godinebwyr; gollyngent 
eu safn i ddrygioni, a chydblethai eu tafod ddichell—yr oedd athrod 
ac enllib yn beth cyffredin ganddynt. Ond a ydyw Duw ddim yn 
siarad? Na! ““mi adewais.” A ydyw yn cydsynio? Nac ydyw, 
er fod yr annuwiol wedi tybied hyny ; “ tybiaist dithau fy mod yn 
gwbl feltidy hun.” Aydywynmynedisiaradetc? Ydyw! “mi 
a'th argyhoeddaf, ac a'u trefnaf o flaen dy lygaid”. Fel! yn ne- 


— chreu y Psalm: “Duw y duwiau, sef yr Arglwydd, 2 /nmrodd.” 


Efe a gyfododd, a ddeffrôdd, a ddaeth allan o'i fangre, â barodd i'w 


ŶN | ŵ 9 
t.4 ” 


66 £7 GOFIANT Y F : 


bresennoldeb gael ei deimlo. Fel Duw cyfammodol Israel yf mae y 
Duw mawr yn dyfod i'r golwg yma yn y cymeriad o 'arnwr ; a'r 
amlygiadau y mae yn eu rhoddi o hono eì hun sydd yn eadw ì lawr 
ragrith a ffurfioldeb, ac yn profi yn fywyd newydd i grefydd ge 
brydol yn mysg ei bobl. 

“ Allan-o Seion, perffeithrwydd tegwch, y llewyrchodd Duw.” 
Dyma lle mae y farn yn cymeryd lle. Goruchwyliaeth i buro yr 
eglwys yw barn Duw yn Seion; adferiad yr eglwys i symlrwydd 
addoliad ysbrydol, yn nirystr pob peth sydd yn niweidiol iddi, ac yn 
groes i'w hysbryd. Oddi yno y llewyrchodd Duw—y daeth allan— 
yr ymddisgleiriodd yr Hwn sydd yn eistedd rhwng y cerubiaid. 
Cyfeiriad sydd yma at y Shechinah yn y deml : gwnaeth Duw i'w 
bresennoldeb gael ei deimlo fel goleuni llachar, sydd ar unwaith yn 
ddinystr i ragrith, ac yn fywyd i sancteiddrwydd. “Ein Duw ni a 
ddaw, ac ni bydd distaw,” er ei fod ar ryw olwg yn hir oedi. Nid 
yw Efe yn myned i oddef y drefn hon ar bethau yn dragywydd yn 
ei dŷ : nid yw yn myned i oddef i ddynion y byd gymeryd y blaen 
yn ei dŷ—i ddynion ddyfod yn hyf oddiwrth ford y cythreuliaid at 
fwrdd yr Arglwydd—i ddynion bregethu yr efengyl â'u calonau yn 
llawn o odineb : “ Efe a ddaw, ac ni bydd distaw.” _ Pan y daw, y 
mae yn dra sicr o beri i'w bresennoldeb mawr gael eì deimlo. 
mae yma gyfeiriad dyblyg; y naill at Dduw yn ymddangos ar dn 
i gyhoeddi ei gyfraith, a'r llall at Dduw yn preswylio yn ei gy 
i gadw anrhydedd y gyfraith hôno i fynu. “' Duw eiddigus” ydyw 
yn y nxill a'r llall. Tân a dychryn oedd ar Sinai, a thân a dychryn 
sydd eto yn Seion, ond i'r graddau y mae ystyr y gwaed ar y dru- 
gareddfa, man pr eswylfod Duw, yn cael ei sylweddoli. 

Desgrifiad geir yma o'r Barnwr mawr yn dyfod i'w lys i farn. 
Y Barnwr yw Duw; y llys yw Seion; y tystion yw y nefoedd a'r 
ddaear; y cyhuddedigion yw ei bobl; yr achos mewn dadl yw ys- 
brydolrwydd ei wasanaeth a'i gddoligd, Gwŷs y Barnwr mawr yw 
y bummed adnod, yn galw y cyhuddedigion yn mlaen i'r treial: 
“ Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi.” _ Yn y seithfed adnod y mae y 

treial yn dechreu: “ Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a 
mi a dystiolaethaf i'th erbyn.” Y mae pwysigrwydd y prawf yn 
ymddibynu ar werth cymeriad y Barnwr. Y mae yma rai elfenau 
pwysig yn ei gymeriad yn dyfod i'r golwg; yn mysg pethau eraill, 
uniondeb perffaith ei natur—eidd'gedd dros anrhydedd ei enw—ei 
ffyddlondeb i gadw cyfanimod —ei dr ugaredd, yr hon sydd yn goron 
gogoniant ar ei holl weithredoedd. Ond un o'r pethau cyntaf y mae 
y. Duw mawr yn eì wneyd yw cydnabod hen berthynas sydd ca” 
ei bobl âg Ef—“ fy saint, y rhai a wnaethant gyfannay â 





$ ê. 





PARCH. J. ROBERTS, 67 


aberth.” ]lIen berthynas oedd hon ag yr oedd yn werth gan y Duw 
mawr ei chydnabod. Pobl gyfammodol ydynt. Dyma un nod gwa- 
haniaethol arnynt. Ac ar y sail yma y mae Duw yn myned i ym- 
ddwyn tuag atynt yn mhellach; dug hwy yn ol o'u crwydriad— cer- 
ydda hwy am eu rhagrith a'u drygioni—dysga hwy megys plant am 
eu bod yn bobl gyfammodol iddo. _ ““Y rhai a wnaethant gyfammod 
â mì trwy aberth:'' fel y byddid yn selio cyfammodau, lle y byddai 
y pleidiau yn marw i'r gwahaniaeth allasai fod rhyngddynt. Yn 
aberth Orist y mae Duw yn darfod â'r drwg trwy faddeuant, a'r pech- 
adur yntau yn marw iddo, nes y mae y ddau yn dyfod yn un mewn 
cyfammod. Ond y mae cydnabod hen berthynas yn adnewyddiad 
arni; a dyna geir yma eto, Duw yn adnewyddu y cyfammod â'i bobl, 
gan ail gychwyn gyda'r gwaith. 

Cawn sylwi ar y FARN Y MAE DUW YN EI GWNEYD YN SEION YN AD- 
FERIAD EI BOBL I SYMLRWYDD AC YSBRYDOLRWYDD EI WASANAETH, 

I. Fod Duw yn ei egluro ei hun fel y mae yn galw am yr addoliad 
mwyaf ysbrydol, a'r gwasanaeth mwyaf ymroddedig oddiwrth ei bobl, 

II. Fod Duw yn preswylio yn Seion, ac mai ymdeimlad o'i bresen- 
noldeb sydd yn cadw i fynu anrhydedd ei addoliad yn mysg ei bobl. 

III. Fod y berthynas gyfammodol y mae Duw yn gydnabod sydd 
thwng ei bobl âg Ef yn cael ei hadnewyddu. 

L Fod Duw yn ei egluro ei hun fel y mae yn galw am yr addoliad 
mwyaf ysbrydol, a'r gwasanaeth mwyaf ymroddedig oddiwrth ei bobl. 
Y mae Duw yn gofyn am yr addoliad mwyaf ysbrydol a llawn, y 
mae yn ei hawlio, oddiwrth y rhai sydd yn proffesu ei enw, ïe, ac 
oddiwrth y rhai sydd heb fod hefyd; ac y mae amser yn dyfod pryd 
y bydd raid ymddangos ger ei fron i roddi cyfrif paham nad ydym 
yn ei roi. Sail yr hyn a ofyna Duw oddi wrthym yn yr ystyr yma 
ydyw, yr hyn yw Duw ynddo ei hun; a mesur yr hyn a ofyna oddi 
wrthym ydyw yr amlygiadau a roddodd o hono ei hun i ni. . Mewn 
trefn i ni allu cyflwyno addoliad ysbrydol o'r fath a geisia Duw, 
rhaid i ni gael adnabyddiaeth o gymeriad Duw, ymdeimlad o bres- 
ennoldeb Duw, a pherthynas gyfammodol â Duw. 

Daeth un o'r Ysgrifenyddion at Iesu Grist un diwrnod gan ofyn, 
“Pa un yw y gorchymyn mawr yn y gyfraith?” Y mae rhai dyn- 
ion yn hoff iawn o sôn am bethau mawr, ond pan y deuant at bethau 
mawr yn methu a'u gweled felly. Ond dyma un peth ag y mae Iesu 
Grist yn ei gydnabod yn fawr: “Clyw, Israel; yr Arglwydd ein 
Duw, un Arglwydd yw: achâr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl 
galon, ac â'th holl enaid, ac â'th holl feddwl, ac â'th holl nerth.” 
ŵr holl enaid i Dduw yn yr oll ag ydyw, am ei fod yn gofyn yr oll. 
Yr oll y mae Duw yn ei ofyn, a i dim llai; ond y mae yn gofyn am 


UA ŷ*. 
MU N 





68 "">—r—-^, COFIANT , Y 


yr oll am ei fod Ef yn abl digoni a llenwi yr oll. Pe buasai y byd 
hwn yn myned â'm holl galon, ni fuasai byth yn gallu ei llenwi; pe 
buasai y nefoedd, heb yr un Duw o'i mewn, yn myned â'm holl 
galon, ni fuasai y nefoedd byth yn gallu ei llenwi. Ond y mae Duw 
yn gofyn yr holl galon, am ei fod Ef yn gallu ei llenwi, ac am nad 
oes dim arall a all wneyd hyny. Ac nid gorchymyn hyn y mae Duw 
yn unig, ond egluro ei hun fel y mae yn galw am dano. Y mae ei 
awdurdod i orchymyn yn gorwedd ar wirionedd a theilyngdod an- 
feidrol ei natur. Yn wir nis gellwch orfodi cariad; teilyngdod y 
gwrthddrych sydd yn ei alw allan i weithrediad. _ Nid gorfodi y mae 
Duw ychwaith, ond tynu y mae ato ei hun. Gyru yr annuwiol oddi 
wrtho y mae, ond tynu y mae ato ei hun. “ 'Tŷn fi, ni a redwn ar 
dy ol.” (Can.i.4.) “A chariad tragywyddol y'th gerais; am hyny 
tynais di â thrugaredd.” (Jer. xxxi. 9.) “ A minnau, os dyrchefir 
fi oddiar y ddaear, a dynaf bawb ataf fy hun.” (Ioan xii. 92.) “Ni 
ddichon neb ddyfod ataf fi, oddi eithr i'r Tad, yr hwn a'm banfon- 
odd, ei dynu ef.” (Ioan vi. 44.) Ond pa fodd y gwna hyny? Dim 
ond trwy ei egluro el hun. Y mae y fath brydferthwch a theilyng- 
dod yn nghymeriad y Duw mawr, pe caem ond ei adnabod, ag a at- 
dynai ein holl natur ato ei hunan am byth. 

Y mae y Creawdwr mawr wedi ein creu ni yn y fath fodd ag y 
mae ein dedwyddwch penaf mewn ymhyfrydiad ynddo Ef. Y mae 
dyn yn gyfuniad o'r galluoedd cryfaf a rhyfeddaf dan yr holl 
nefoedd ; y mae ynddo rywbeth sydd yn cyfleu iddo y drychfeddwl 
o'r annherfynol a'r anfeidrol—y mae yn meddu dychymyg na chaed 
eto derfyn ar ei chrwydriadau—deall na fesurwyd” eto mo'i nerth— 
serch ac ewyllys na chaed allan eto eu pwysau na'u cryfder—ysbryd 
na chaed eto yr un drychfeddwl am ei fawredd—a pharhad yn perthyn 
iddo nad yw tragywyddoldeb ei hunan yn ddim ond digon i'w fesur. 
Beth ynte a rydd y galluoedd cryfion hyn mewn gweithrediad, a 
hyny yn y cyd-bwysedd mwyaf gogoneddus er dyrchafu yr holl 
natur? Dim ond hyn—peidiwch a breuddwydio am ddim arall— 
adnabod ac ofni yr enw gogoneddus ac ofnadwy hwn, “ Kr Ar- 
glwydd dy Ddun.” Pa nifer o honom sydd wedi ei gael? Beth 
ddaw wedi hyny? “'Ti a geri yr Arglwydd dy Dduw â'th holl 
galon.” Nid câr yn unig, ond ti a wnei hyny yn naturiol; yn fwy 
naturiol nag y mae y dwfr gloyw, grisialaidd, yn bwrlymu i fynu 
yn y spring fach ar ochr y bryn; yn fwy naturiol nag y mae y pren 
afalau yn anfon allan ei flodeu yn ngwyneb haul ddechreu yr haf ; 
yn fwy naturiol nag y mae y plentyn bach yn gwenu yn ngwyneb 
ei fam pan y mae yn dechreu ei hadnabod. ** Ti a geri yr Arglwydd 
dy Dduw â'th galon; ” ïe, mwy o lawer, “â'th Aoll galon.” 


i | an i EF 








PARCH. J. ROBERTS. 69 


geri yr Arglwydd dy Dduw â'th holl nerth,” â holl gryfder a gweith- 
rediad y natur foesol;—“â'th holl feddwl, ” y cryfder a'r gweithred- 
iad hwnw yn cael ei reoli gan holl weithrediad rheswm wedi eì 
oleuo a'i sancteiddio gan yr Ysbryd Glân ;—““ â'th holl enaid,” hwn 
eto yn cael ei ireiddio a'i ysbrydoli gan y gwresogrwydd mwyaf tan- 
baid pan y byddo yr Ysbryd Glân yn preswylio oddi fewn gan lyw- 
odraethu y cwbl â'i ddylanwadau sanctaidd ;—“â'th holl galon,” y 
cwbl yn cael ei nodweddu â'r cywirdeb mwyaf llawn pan y mae 
cariad Duw wedi ei dywallt ar led o fewn y galon. Dyma, bryd- 

_ ferthwch sancteiddrwydd yn goron gogoniant ar addoliad i'r Duw 
byw. 

Dy nodwydd cwmpawd y Cristion yn y byd—serch ar Dduw. 
mewn ymddiried ynddo. Am y llong, beth bynag fydd ei chyfeir- 
iad, yn nghanol y dymhestl a'r tônau, yn y niwl tew, a'r nos dywell, 
y mae nodwydd y cwmpawd tua'r gogledd o hyd. Paham? Am 
mai yn y cyfeiriad hwnw y mae y nerth sydd yn ei hatdynu. Gall 
y credadyn yntau ddywedyd fod ei galon yntau yn cyfeirio tua'r 
nefoedd o hyd, am mai yno y mae y nerth sydd yn ei hatdynu, yno 
y mae ei Dad a'i Dduw. Neu i newid y gydmariaeth, dyma “ysbryd 
y peth byw” sydd yn gweithio yn holl olwynion gwasanaeth tŷ yr 
Arglwydd—y cyfarfod gweddi, yr Ysgol Sabbothol, y bregeth, a'r 
cyfan; y gwahanol olwynion wrth y peth byw ydynt, a rhaid cael 
“* ysbryd y peth byw” i'w rhoddi i fyned. | 

II. Fod Duw yn preswylio yn Seion, ac mai ymdeimlad o'i bresen- 
noldeb sydd yn cadw i fynu anrhydedd ei addoliad yn mysg ei bobl. 
Yn Seion y mae Duw yn preswylio, yno y mae yn llefaru, yno y 
mae yn barnu. Fe ymddangosodd Duw ar Sinai i gyhoeddi ei gyf- 
raith, ond yn y cysegr y mae y presennoldeb Dwyfol yn aros. I 
ba beth? I amddiffyn anrhydedd y gyfraith yn mysg cenedl wrth- 
ryfelgar a drwg. Wrth Sinai fe wnaed cyfammod rhwng Duw a'r 
bobl trwy aberth; ond yn y cysegr y mae Duw yn cyd-drigo â'r 
arch a'r gwaed, fel Duw cyfammodol Israel, i sicrhau ffyddlondeb ei 
gyfammod. Ac y mae rhyw ofnadwyaeth yn cydfyned â'r arch yn 
ei symudiadau, yn yr Iorddonen, wrth Jericho, yn nhir y Philistiaid, 
a cher Bethsemes. Paham? Am fod y gyfraith yn cael ei chadw 
o'i mewn, a bod anrhydedd y cyfammod y'nglŷn â hi. Ond y mae 
hi yn aros yn Seion fel canolbwynt crefydd bur ac ysbrydol yn mysg 
y bobl. “Dewisodd yr Arglwydd Seion, ac a'i chwennychodd yn 
drigfa iddo ei hun.” _ Ps. cxxxii, 18. Ond nid iaith yr Hen Desta- 
ment yn unig yw honyna; pan ddeuwn i'r Testament Newydd, cawn 
un tebyg i Fab y dyn “ yn rhodio yn nghanol y saith ganwyllbren 
aur.” Y mae “mynydd ei sancteiddrwydd, ” a'i “le sanctaidd Ef, 


“ 
yM u 
“ "i 


70 | COFIANT Y 


yn yr Hen Destament, yn hollol yr un fan a'r saith ganwyllbren aur, 
lle y mae Mab y dyn yn rhodio. A phreswylwyr mynydd yr Ar- 
lwydd yw ei bobli gyd. A chwestiwn naturiol iawn, onidê, ydyw, 
“ Pwy a esgyn ìi fynydd yr Arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanct- 
aidd Ef? Y glân ei ddwylaw, a'r pur ei galon.” Ps. xxiv. 4-6. 
Dyma gymeriad y rhai a esgynant i breswylio ar fynydd yr Ar- 
glwydd, Ond beth eto am yr aberthau a roddant—ychain lawer, 
cyfoeth helaeth, doniau gwerthfawr, galluoedd disglaer? Da iawn 
os ydynt, ac os ydyw y cwbl yn cael eu cysegru gan deimladau 
calon bur—calon yn fyw i'r gwaith nes berwi allan mewn ysbryd 
addoli trwy y pethau hyn i gyd. Ond “aberthau Duw ydynt ysbryd 
drylliedig ” (Ps. li. 17.)—enaid yn ymwneyd â Duw, pa faint bynag 
.o fedrusrwydd a phrydferthwch sydd gyda'r gwaith, a phur ychydig 
o fedrusrwydd sydd yma am amser maith, os oes yma fesur o gywir- 
deb a gwirionedd—rhyw ddarnau gwasgaredig megis o addoliad a 
gwasanaeth ; ond fe wna darnau y tro os bydd mesur o ffydd a chy- 
wirdeb, a chariad ym gymysgedig â hwy. Oblegid, “ Fel hyn y 
dywed y Goruchel, a'r Dyrchafedig, yr hwn a breswylia dragywydd- 
oldeb, ac y mae ei enw yn Sanctaidd, Y goruchelder a'r cysegr a 
breswyliaf, a chyd â'r cystuddiedig a'r isel o ysbryd.” ''Y Gor- 
uchel.” Y nefoedd am uchder; ond dyma un a roddodd fôd i'r 
nefoedd.” “Yr hwn a breswylia dragywyddoldeb.” 'Tragywydd- 
oldeb am barhad; ond dyma un sydd yn llenwi tragywyddoldeb, 
ïe, yn ei. gynnwysynddo eì hun. “ Y mae ei enw yn Sanctaidd.” 
Dyma gymeriad gwerth ymddiried ynddo. “Y goruchelder.” 
Digon pell oddi wrthyf fi. “Y cysegr.” Dyma fe yn ein mysg. 
Iê, ond pa beth a wnaf fi âg Ef—un sanctaidd yn ei gysegr glân, a 
minnau yn aflan, dan faich o euogrwydd, bron a'm llethu gan gys- 
tudd ysbryd, â'm calon dan ei briw? Gwrandaw eto. “A chyd 
â'r cystuddiedig a'r isel o ysbryd, i fywhau y rhai isel o ysbryd, ac i 
fywhau calon y rhai cystuddiedig.” Esa.lvii.15. Ond am y rhag- 
rithwyr a'r pechaduriaid, “ Pechaduriaid a ofnasant yn Seion, dy- 
chryn a ddaliodd y rhagrithwyr,” a hyny o herwydd presennoldeb 
Duw yn Seion. | 

III. Fod y berthynas gyfammodol y mae Duw yn gydnabod sydd 
rhwng ei bobl âg Ef yn cael ei hadnewyddu. Y mae adnewyddiad 
o'r cyfammod yn cadw ei ystyr yn fyw yn nheimlad a phrofiad y 
saint. Y mae adnewyddiad y cyfammod, yn laf, yn rhoì sicrwydd 
adnewyddol i'r saint o barhad y bendithion a'r dylanwadau y mae 
Duw wedi eu haddaw.. Nid sicrwydd ychwanegol o du Dduw, ond 
adnewyddiad profiad o'r sicrwydd hwnw ar du y saint. Y mae pob 
gras a bendith yn dyfod oddiwrth Dduw, Gallu i dderbyn sydd. 


PARCH. J. ROBERTS, 71 


gydani. Duw sydd yn llenwi, ac y maeyn gallu llenwi yn liaedd- 
ìant yr aberth. Fe wnaeth Duw gyfammod â'r genedl wrth Sinai, 
ond fe ddirymwyd hwnw trwy anffyddlondeb y bobl. Yn llyfr y 
prophwyd Jeremïah cawn Rf yn gwneyd cyfammod newydd: “Wele 
y dyddiau yn. dyfod, medd yr Arglwydd, y gwnaf gyfammod 
newydd â thŷ Israel, ac â thŷ Judah: nid fel y cyfammod a 
wneuthum â'u tadau hwynt ar y dydd yr ymeflais yn eu llaw hwynt 
i'w dwyn allan o dir yr Aipht (yr hwn fy nghyfammod a ddarfu 
iddynt hwy ei ddiddymu, er fy mod i yn brïod iddynt, medd yr Ar- 
glwydd); ond dyma y cyfammod a wnaf fi â thŷ Israel ar ol y dydd 
iau hyny, medd yr Arglwydd; Myfi a roddaf fy nghyfraith o'u 
mewn hwynt; ac a'i hysgrifenaf hi yn eu calonau hwynt; amia _/ 
fyddaf iddynt. hwy yn Dduw, a hwythau a fyddant yn bobl i mi.” 
Jer. xxxi. 31-93. Dyma gyfammod ag y mae ei gadernid yn sefyll 
ar anghyfnewidioldeb a. ffyddlondeb Duw, ac ar anfeidrol werth 
aberth y groes. Y mae adnewyddiad o'r cyfammod, yn 2il, yn rhoi 
adnewyddiad ffyddlondeb i'r ymrwymiadau cyfammodol ar du y 
dyn, fel ag i'w ddwyn i ymroddi i gyflawni yr ymrwymiadau hyny. 
Y mae yr un aberth yn agor y ffordd o'r nefoedd i'r ddaear ag a'i 
hagorodd o'r, ddaear i'r nefoedd. 


' 


PREGETH V. 


Ond yr Arglwydd sydd yn ei deml sanctaidd : y ddaear oll, gostega di ger ei 
fron Ef.— HABAcCUc ii. 20. 


Mewn gradd o anhawsder y cawn y prophwyd yn y rhan gyntaf o'r 
llyfr hwn, a hyny gyda golwg ar lywodraeth Duw ar y byd, gan ei 
fod yn analluog i gysoni dau beth a'ymddangosentiddo ef yn dra 
anghyson : ar y naill law, mai Duw yw penrheolwr y byd, ac fel y 
cyfryw ei fod yn llywodraethwr cyfiawn, sanctaidd, a goruchel ar 
bob peth; ac ar y llaw arall, y ffaith fod y byd yn llawn o bechod, 
ac anghyfiawnder, ac annhrefn. Yn wyneb yr anhawsder y mae y 
prophwyd yn ei deimlo i gysoni y pethau yìa a'u gilydd, y mae yn 
gorfod brwydro yn galed âg anghrediniaeth ei galon ei hun. Ond 
difyr, gwerthfawr, ac adeiladol ydyw gweled fel y mae y prophwyd: 


74 COFIANT Y 


yn cael goruchafiaeth ar ei anghrediniaeth ; a'r cynnydd graddol a 
sicr y mae yn ei wneyd mewn teimlad o ymostyngiad duwiol i ew- 
yllys Duw, mewn ffydd yn uniondeb llywodraeth Duw, ac mewn 
ymroddiad ffyddlawn i waith yr Arglwydd. _ Ŷ mae y cynnydd hwn 
yn cydraddu â'r goleuni y mae yn ei gael ar lywodraeth Duw, ac 
mae y goleuni hwn yn cydraddu drachefn â'r adnabyddiaeth a gâ o 
gymeriad Duw yn y cwbl. “ Onid wyt ti er tragywyddoldeb, O 
Arglwydd fy Nuw, fy Sanctaidd ? ni byddwn feirw. O Arglwydd, 
ti a'u gosodaist hwy 1 farn, ac a'u sicrheaist, O Dduw, i gospedigaeth. 
Ydwyt lanach dy lygaid nag y gelli edrych ar ddrwg, ac ni elli ed- 
rych ar anwiredd.” Dyna gymeriad Duw fel llywodraethwr y byd. 


“Ond os ydyw hynyna yn bod, dyma yr anhawsder, “ Paham yr ed- 


ychi ar yr anffyddloniaid, ac y tewi pan lynco yr anwir un cyfiawn- 
ach nag ef eihun?” (Hab.i. 12-14.) Ond eto, fel pe dywedasai, 
nid wyf am roddii fynu; os daw goleu o rywle, o orsedd Duw y 
daw. “ Safaf ar fy nisgwylfa, ac ymsefydlaf ar y tŵr, a gwyliaf, ìi 
edrych pa beth a ddywed Efe wrthyf.” (Pen.ii. l.). Y mae y wel- 
edigaeth newydd y mae yn ei chael yn rhoddi goleu ar y dyryswch, 
a nerth newydd yn ei wyneb. Y mae disgwyliad ffyddiog wrth 
Dduw yn rhoddi goleu newydd ar bob dyryswch. Am y gweddill 
o'r bennod, yr hyn a gawn ydyw cynnwys y weledigaeth. Yr unig 
ffordd i esbonio y dyryswch, ac i gael ymdeimlad o ddiogelwch yn 
ei ganol ydyw, cael ysbryd ffydd a gostyngeiddrwydd: “ Wele, yr 
hwn a ymchwydda, nid yw uniawn ei enaid ynddo; ond y cyfiawn 
a fydd byw trwy ffydd.” (Adn. 4.) Ond rhan yr hunanol a'r balch 
ydyw distryw a dinystr. Y mae balchder, hunanoldeb, anghyfiawn- 
der, trais, gorawydd am gyfoeth, i gyd dan mae y nefoedd. Y mae 
hanes eilun-addolwyr i fod fel yr eilunod eu hunain. Y mae cyf- 
iawnder, uniondeb, sobrwydd, sancteiddrwydd, gwybodaeth bur o 
Dduw, i ymlid y pethau yna ì gyd o'r byd, ac ì gymeryd medd- 
iant o hono yn eu lle.. Paham? “ Yr Arglwydd sydd yn ei deml 
sanctaidd.” 

Fel hyn y mae y gwirionedd sydd yn yr adnod hon yn taflu gol- 
euni ar y rhan flaenorol i gyd. Yr hyn sydd yn esbonio pob ang- 
hysondeb, yn rhoddi goleuni ar bob dyryswch, yn rhoddi terfyn ar 
bob anghyfiawnder, yn sicrwydd llwyddiant egwyddorion yr efengyl, 
yn rhoddi grym yn ei bygythion, a bywyd yn ei haddewidion, ydyw 
y gwirionedd am lywodraeth Duw ar y byd. A'r gwirionedd hwn 
yn cael ei adlewyrchu yn nheimlad y dyn duwiol sydd yn nerth a 
chysur iddo yntau.—“ Yr Arglwydd sydd yn ei deml.” Yr oedd 
meddyliau yr Iuddewon crediniol yn cael eu cyfeirio trwy yr ymad- 


: rodd hwn at y deml yn Jerusalem, fel preswylfod Duw yn mysg eì: 
i» 


^ —- 


PARCH. J. ROBERTS, Ta 


bobl. Ond y mae y syniad am deml ddaearol yn ymgolli yn y syn- 
iad am y deml o'r nef, cartrefle y llywodraeth, a mangre preswylfod 


y Brenin mawr. Ond yn hyny y mae yn cario gyda hi bob peth. 


ag oedd yn perthyn i'r deml ddaearol o werth a phwysigrwydd i 


deimlad yr Iuddew credinol. Pethau y deml oeddynt, cyfraith, 


llywodraeth, prynedigaeth trwy waed, gwrandawiad gweddi, madd- 
euant pechodau, glanhad oddiwrth gamweddau. Y mae y rhai hyn i 
gyd wedi eu tragywyddoli yn y Duw mawr, a'u grym i gyd ydyw Ef 
ei hunan. Duw yn ei deml sydd Benllywydd i'r greadigaeth i gyd, 
ac sydd yn meddu grym i roddi effeithioldeb a bywyd yn mhob 
trefniad, a gair, a gorchymyn er cario allan ei amcanion ei hun trwy 
yr holl êangder i gyd. Duw yn ei deml hefyd sydd Dduw, nid yn 
unig i gynnwys y cwbl, ond i roddi y sylw manylaf i'r pethau lleiaf 
fel y pethau pwysicaf o fewn ei holl lywodraeth. Duw yn ei deml 
eto sydd Dduw yn gwrandaw gweddi. Y mae cyfeiriad pob peth 


trwy ei holl lywodraeth at y Duw mawr yn ol. Ac y mae Ef mor: 


fyw i weddïau y creaduriaid lleiaf ar y ddaear ag ydyw i amddiffyn 


y creaduriaid mwyaf gogoneddus yn y nefoedd. Teml sanctaidd 


gdyw hefyd, neu deml ei sancteiddrwydd, cartrefle ei sancteiddrwydd, 
ê ag y mae sancteiddrwydd yn hanfodol iddo. _ Coron priodoliaeth- 


au y Duw mawr i gyd ydyw ei sancteiddrwydd. Y mae braich: 
hollalluogrwydd yn y nefoedd dan reolaeth ei sancteiddrwydd, Ni: 


fuasai y nefoedd ddim yn nefoedd oni buasai ei sancteiddrwydd. 


Ac oni buasai mai goleuni yw Duw, nis gallasai fod yn Dduw. A: 


dyna sydd yn rhoddi goleu a gwerth ar holl gymeriad y Duw mawr 
fel llywodraethwr pob peth, ac yn peri ei fod yn anfeidrol deilwng 
o'n hymddiried llwyraf yn mhob peth.—“ Y ddaear oll, gostega di 
ger ei fron Ef.” Grym y rhan ddiweddaf o'r adnod yw y rhan gynt- 
afo honi. Yr hyn sydd yn peri y distawrwydd mwyaf perffaith ger 


bron Duw ydyw gallu sylweddoli cymeriad Duw fel llywodraethwr 


y byd. Ac y mae y gwirionedd am lwyddiant gwaith yr Arglwydd 
wedi ei gylymu wrtn y gwirionedd am ei lywodraeth ar y byd, ac y 
mae y ddau wedi eu cylymu wrth gymeriad y Duw mawr—ei enn 
mawr. A'r olwg a gawn ni yn niwedd. yr adnod ydyw—byd wedi 
gostegu ger bron yr Arglwydd. Gosteg, i barhau yn llwyr, yn 
gyfangwbl, ac am byth, mewn ymostyngiad parchus, mewn ymddir-' 
ied llawn, mewn disgwyliad am ei farnedigaethau Ef, ac mewn cyd- 
ymffurfiad â'i ewyllys. 

Y mater y gelwir sylw ato ydyw—Duw, YN EI LYWODRAETH AR Y 
BYD, YN CAEL EI GYDNABOD GAN EI BOBL FEL GRYM LLWYDDIANT EG- 
WYDDOION EI DEYRNAS. 


'E Fod crediniaeth o fawredd Duw fel penllywydd y byd yn peri- 
tel. WR 


“ 


LJ 
4 COFIANT Y 


y distawrwydd mwyaf perffaith ger ei fron—l. Mewn ymddiried: 
llawn yn noethineb ei lywodraeth, 2. Mewn disgwyliad wrtho fel 
sylwedd pob bendith, a. bywyd:ei holl waith, 

II. Fod cydnabyddiaeth o sancteiddrwydd; Duw fel y cyfryw yn 
cynnyrchu y cydymdeimlad llwyraf âg amcanion ei deyrnas. 

'L Fod crediniaeth o fawredd Duw fel penllywydd-y byd yn peri 
y disiawrwydd mwyaf perffaith ger ei fron, 1. Mewn ymddiried. 
llawn yn noethineb ei lywodraeth. Y mae rhagluniaeth Duw a 
theyrnas yr efengyl yn cael eu gwahanu oddiwrth eu gilydd yn ein 
teimladau ni, ond yn Nuw un ydynt. Y mae yr efengyl yn rhoddi 
goleu ar drefn rhaoluniaeth Duw, ac y mae trefniadau ei ragluniaeth 
i gyd yn cydweithio er cario allan amcanion teyrnas yr efengyl. 
Ac ysbryd yr efengyl ynom ninnau arydd fodd i ni ìi ddeall amcan 
rhagluniaeth Duw, ac ymostwng yn ei hwyneb. Y mae Duw yn 
ddigon mawr i ni allu ymddiried ynddo, ac y mae E£ yn gofyn hyn 
oddiar ein llaw, Ac y mae y ffaith mai Duw sydd. yn gofyn yn 
ddigon o brawf fod yr hyn a ofyna. yn unol â gwirionedd pur, ac â 
doethineb anfeidrol. Os dymunech weled ôlei law, “ Efe awnaeth 
y. byd a phob peth sydd ynddo::” os dymunech gael dyfod at fangre 
ei breswylfod, “niâ yw. Efe yn trigo mewn temlauo waithdwylaw,” 
ond yn y nefoedd: os dymunech ei wasanaethu, “nid â dwylaw 
dynion” y gwneir hyny, ond â'r galon : os dymunech gael gweled 'ei 
roddion, “ bywyd, ac anadl, a phob peth oll,” yw y rhai hyny : os 
dymunech wybod ei drefniadau, “ Efe a wnaeth o un gwaed bob 
cenedl o ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddaear:” o8 mynech 
gael gwybod yr amcan, hwnw yw, “fel y ceisient yr Arglwydd, os 
gallent ymbalfalu am dano Ef, a'i gael:” os-mynech gael gwybod pa. 
mor agos ydyw, “ ynddo Ef yr ydym ni yn byw, yn symud, ac yn 
bod:” os mynech gael gwybod ei enw, “y. Duwdod” ydyw hwnw : 
os-dymunech gael gwybod beth sydd a fyno â chwi heddyw, “ gor- 
chymyn y mae i bob dyn yn mhob man edifarhau,” goruchwyl- 
iaeth y gôrehymyn-ydyw : ac os dymunech gael gwybod y diwedd, 
“barn.” ydyw:hwnw. 

Y mae ynadair gradd mewn ymostyngiad, ac y mae profiad cref- 
yddol: yn gwybod rhywbeth am danynt—tewi, dioddef, a boddloni. 
mewn cydsyniad ; peidio grwgnach, arfer amynedd, a chydsyniad 
calon sanctaidd âg uniondeb a doethineb trefniadau y Brenin mawr. 
Fel enghreifftiau nodedig o hyn, gallem enwi Aaron, Job, a Iesu. 
Grist yn yr ardd. Hawdd ydyw gwneyd: ymddangosiad ar dywydd 
teg, ond y mae anhawsderau yn profi reality a chywirdeb y peth. 
yn fwy effeithiol o lawer. A byd llawn o anhawsderau ydyw y byd 
liwn—byd lle mae llywodraeth Duw yn ymddangos i ni yn llawn o 


—N 
' îe.r^^ 


* 
PARCH: J, ROBERTS. adn Ur 


anghysonderau. Ond o'n bychandra a'n llygredd ni y mae pob an- 
hawsder ac anghysondeb yn tarddu. Y mae Duw yn byw mewn 
tawelwch a goleuni, yn anfeidrol uwchlaw y posiblrwydd fod dim 
iddo Ef yn anhawsder ac yn anghysondeb. Os oes cymylau a thy- 
wyllwch o'i amgylch, fel yr ymddangosant i ni, ymae y rhaì hyny 
iddo Ef yn oleuni pur, yn yr hwn y mae Efe yn preswylio fel nas 
gellir dyfod ato. A chyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfainc; y 
maent fel gosgorddion gogoneddus o gylch.ei orseddfainc, yn ei sicr- 
hau, ac yn amddiffyn anrhydedd ei holl drefniadau yn dragywydd. 
Gallu sylweddoli llywodraeth Duw sydd yn rhoddi goleuni ar holl 
amgylchiadau bywyd. A'r hyn a rydd oleuni ar ei lywodraeth ydyw 
gallu sylweddoli mawredd a chymeriad moesol Duw yn y. cwbl. 
Mawredd sydd yn dyfod i'r golwg yn y fan yma yn mhob man; 
mawredd anfeidrol, digon.o fawredd i allu llyneu pob peth arall i fynu 


iddo ei hunan; i gyfuno â'u gilydd y pethau sydd yn ymddangosi-. 


ni yn anghyson, a'u gwneyd i gydweithio er cario allan ei drncanion 
ei hunan ; i gymeryd ei amser ei hun a'i ffordd eihun i ddwyn ei 
amcanion i ben; aci fod yn berffaith fanwl hefyd-yn ei holl weith- 
redoedd. Y mae mawredd a manylder gyda ni yn fynych yn cael eu 


gwahanu oddiwrth eu gilydd. Anfynych iawn y cawn ni ddyn sydd; 


yn ddigon mawr i gyfuno y ddau â'u gilydd. Os gwelwch ddyn yn 


myned yn orfanwl gyda phethau bach, yr ydych;yn myned i gasglu. 


yn union ei fod yn berchen ar feddwl hynod o fychan. Ond y mae 
dyn yn rhy fychan i gyfuno dau ragoriaeth. Nid felly ein Duw ni; 
y mae Ef yn ddigon mawr i gyfuno pob rhagoriaeth: y mae Ef yn 
ddigon mawr i fod yn arfer y manyldeb mwyaf. “Nac ofnwch,” 
meddai Iesu Grist, “y rhai sydd yn lladd y corph, ac wedi hyny heb 
ganddynt ddim mwy i'w wneuthur.” Luc xii. 4-7. Fy nghyfeillion, 
meddai Iesu Grist, peidiwch ofni a therfysgu; nid oes dim ond un yn 
ddigon mawr i holl deimladau eich calonau fod wrth ei orchymyn, 
yr hwn y mae uffern a distryw nid yn unig yn noeth ac yn agored 
ger ei fron, ond at wasanaeth ei law ; “ie, meddaf i chwi, hwnw a 
ofnwch.” Ond y mae un fel hyn yn rhy fawr i gymeryd sylw o 
honom ni. Na, ni syrthiodd yr un aderyn to i'r ddaear erioed hebddo. 


Y mae Ef yn gwybod nifer gwallt eieh pen; y mae yn gwybod eich: 
gwerth yn berffaith o'ch cydmaru ag adar yfo. Dyma un digon: 


mawr i gyfrif y sêr, a digon manwl i gyfrif gwallt eìin.pen; digon 


mawr i gynnal archangylion, a digon isel i gynnal aderyn y to; digon; 


mawr i fod yn ogoneddus yn nghanol archangylion yn y nefoedd, ac 
yn ddigon manwl i wrandaw cri y tlawd pan lefo ar y ddaear. 

2. Mewn disgwyliad wrtho fel sylwedd pob bendith, a bywyd ei 
holl N Y mae mawredd Duw eto yn peri fod pob ysgogiad o 


mr a 


Y 


6 COFIANT Y 


fewn ei holl lywodraeth yn cymeryd lle wrth gynghor ei ewyllys, ac 
yn ngrym ei orchymyn Ef. Hwyrach mai y teitl mwyaf ardderch- 
og ar Dduw o fewn y Beibl i gyd ydyw “ Dun bym.” Duw byw 
sydd yn awdwr bywyd, ac yn ffynonell o hono. Yr hwn y mae 
grym ei ewyllys yn peri i'w fywyd roi bywyd ac ysgogiad yn ei holl 
greadigaeth. Myn anffyddwyr ein dyddiau ni fod Duw wedi gadael 
y byd yma, ac mai wrth nerth deddfau y mae pob peth yn myned 
yn mlaen bellach. Ac y mae saint Duw yn myned i ysbryd fel yna 
yn aml iawn. Oddiar ysbryd cyffelyb y mae ammheuon yn codi yn 
nghylch uniondeb llywodraeth Duw, gor-ofal yn wyneb anhawsder- 
au bywyd, a diffyg ysbryd gweddi. Oddiar ysbryd anghrediniol y 
mae y cwbl yn codi. Ond pa beth a ddywed y Beibl? Y mae Duw 
byw yn bod, yr hwn sydd yn dad i bob deddf, ac yn fywyd i bob 
egwyddor. Olllaw Duw byw a welwn ni yn mhob man. Beth yw 
y prydferthwch a'r gwyrddlesni sydd ar wyneb y ddaear? Duw 
byw sydd wedi gollwng ei ysbryd i'w chreu o'r newydd. O ba le y 
mae y lili fach yn edrych mor hardd? _ Duw byw fu yn ei gwisgo. 
O ba le y mae y creaduriaid mân i gyd yn cael eu hymborth? Duw 
byw sydd yn “agoryd ei law, ac yn diwallu pob peth byw â'i 
ewyllys da.” Beth yw y prydferthwch a'r gogoniant sydd ar wyneb 
y ffurfafen? Duw byw sydd wedi ei haddurno hi â'i ysbryd. Duw 
byw sydd yn rhwymo y gwynt yn ei ddyrnau, yn cau y môr â 
dorau, yn rhwymo y gwlaw yn ei gymylau, gan ei dywallt fel y 
myno ar wyneb y ddaear, yn gosod colofnau y nefoedd, ac yn peri 
iddynt grynu wrth ei air Ef. “ Wele, dyma raneu ei ffyrdd Ef, ond 
y mae yn Nuw ogoniant mwy ofnadwy.” O ba le y mae y weddw 
a'r amddifad yn cael amddiffyniad ac ymborth? Duw byw sydd yn 
dad i'r amddifad, ac yn farnwr i'r weddw. O ba le y mae genyf le 
i ddisgwyl amddiffyniad yn nydd blinder? _ Duw byw sydd yn 
cyfrif curiadau fy nghalon, yn deall ystyr fy ocheneidiau, yn llenwi 
holl ddymuniadau fy natur. Gallasai y weddw dlawd farw mewn 
cyfyngder er gweled y môr yn ddiogel yn ei wely, a'r gwynt yn 
nghledr llaw ei Greawdwr, oni buasai fod yr hwn a gauodd y môr â 
dorau yn Farnwr y gweddwon. Gallasai y plentyn bach amddifad 
farw o newyn, oni buasai fod yr hwn fu yn gwisgo y lili yn Dad i'r 
amddifaid yn ei breswylfa sanctaidd. Hawdd y gallaswn i farw yn 
nydd blinder heb neb i'm cysuro, er gweled prydferthwch yr hen 
ddaear yma, oni buasai fod genyf Dduw yn cyfrif curiadau fy 
nghalon, yn darllen ystyr fy ocheneidiau, ac yn llenwi fy holl 
ddymuniadau. Hawdd y gallaswn i suddo dan bwysau euogrwydd 
yn îs na'r bedd, er gweled gogoniant Duw yn y ffurfafen, oni 


buasai am Dduw yn medru maddeu. Rhaid i mi gael Duw Ê 





e^ s 


PARCH. J. ROBERTS. Yg 


gallu gwrando gweddi, a maddeu pechodau, ac y mae y Duw byw ei 
hunan yn llonaid ei enw. 

. Dyma sydd wrth wraidd ysbryd gweddi, cyflawnder dwyfol ar 
gyfer gwagder dynol, a'r gwagder yn ymestyn am y cyflawnder. 
Buasai yn anmhosibl i ni allu gweddïo, oni buasai fod yna gyflawn- 
der ar gyfer ein gwagder ni. Grym adnabyddiaeth o gymeriad 
Dusw sydd yn troi holl gyfeiriad ei lywodraeth ato yntau yn ol. 
Grym gweddi ydyw Duw yn ei deml sanctaidd yn ei gwrandaw. Pa 
fodd yr ydych yn cysoni effeithioldeb gweddi âg anghyfnewidioldeb 
deddfau y Brenin mawr? 'Trwy addoli un sydd yn ddigon mawr 
i'w cyfuno â'u gilydd. Y mae gwrandawr gweddi yn trigo yn y 
goleuni, ac y mae Efe ar yr un pryd yn dad i bob deddf. Deddf y 
cigfrain yw llefain ar Dduw am fwyd, y mae y cenawon llewod yn 
disgwyl eu hysglyfaeth gan Dduw. Ac y mae yma deimladau o 
fewn fy nghalon i nad oes ystyr iddynt os na wnaed hwy i ymestyn 
aty Duw byw. Bendithion y nefoedd wrth daflu eu cysgodion o'u 
blaen sydd megis yn eu deffro yn fy ysbryd i. Y mae y cregyn mân 
ar fin y môr yn ymagor pan y mae y llanw yn dyfod i mewn. Tide 
mawr bendithion y nefoedd sydd yn peri i gregyn bach y ddaear 
ymagor nes cael eu llenwi am byth â'i gyflawnder. 


PREGETH VI. 


Ond ar fynydd Seion y bydd ymwared, ac y bydd sancteiddrwydd ; a thŷ Jacob 
a berchenogant eu perchenogaeth hwynt.—OBADIAH 17. 


Y ppaAuU beth mawr a gawn yn y llyfr hwn drwyddo ydynt; dinystr 
gelynion yr Arglwydd, a sefydliad ei deyrnas ar fynydd Seion; 
barnau Duw ar ei elynion, a llwyddiant ei bobl. O'r adnod hon 
hyd y diwedd y mae llwyddiant yr eglwys yn cael ei osod allan. 
Yn yr adnod hon y mae yr eglwys yn cael ei dwyn i'r agwedd bri- 
odol o ran ei hysbryd, ac i feddu y cymeriad sydd yn briodol ac yn 
angenrheidiol iddi ei feddu gyda golwg ar ei sefyllfa yn y byd, ac 
mewn trefn i wneyd ei gwaith.—“ Ar fynydd Seion.” Mynydd 
Seion oedd canolbwynt gogoniant, ac eisteddle llywodraeth yn mysg 
cenedl Israel. Ac oddi yno y daeth yr ymadrodd i olygu eglwys 


EE" lle y mae Duw ar orsedd ei ogoniant yn llywodraethu yn 


78 COFIANT Y 7 


mysg ei bobl. Yn yr amddiffyn, y tangnefedd, a'r llwyddiant sydd 
yn cydfyned â phreswyliad Duw yn ei lywodraeth, ei ras, a'i ogoniant 
yn ei eglwys, y mae “ymwared,” a hyny pan y mae dinystr yn go- 
ddiweddyd y gelynion. Pan y mae sŵn dinystr yn mhob man oddi 
allan, y mae y rhai sydd yn trigo'yn Seion yn mwynhau tawelwch, a 
thangnefedd, a llwyddiant. Neu fel y mae ar ymyl y ddalen, “rhai 
diangol,” yr hyn sydd yn golygu mai trwy anhawsderau, a thrwy 
ddioddef goruchwyliaethau llym a chwerw, y maent hwythau hefyd 
yn cael ymwared. Y mae ymwared yn Seion, ond nid i'r rhai es- 
mwyth arnynt yn Seion ychwaith. Y mae yno ymwared, ond nid i'r 
rhai sydd yn cysgu yno. Nìd yw yr ymwared i'w gael ar wahan 
oddiwrth fyned trwy y goruchwyliaethau hyny a wna i ffordd â 
phob peth anghydweddol âg ysbryd y lle; a'r hyn a gynnyrcha ac a 
gryfha yr ysbryd a'r cymeriad sydd yn gydweddol âg ysbryd ac âg 
amcan teyrnas Duw. Beth yw hwnw? Yr hyn sydd yn dilyn yma 
yw, “ac y bydd sancteiddrwydd,” neu bydd yn sanctaidd, neu bydd 
yn gysegr sanctaidd. Dyma ffrwyth y ddiangfa a'r ymwared. _ Yn 
gyntaf golyga y bydd mynydd Seion yn fan diogelwch rhag gelyn- 
ïon yr Arglwydd, na ddaw y gelynion ddim i fynu i'w halogi, a'i 
hanrheithio, ac y bydd gogoniant y lle, fel man preswylfod Duw, yn 
peri ei fod yn ofnadwy i'r gelynion. Yna golyga hefyd fod ylle a 
holl breswylwyr y lle yn cael eu nodweddu gan sancteiddrwydd pur. 
Sancteiddrwydd pur ydyw nodwedd fawr wahaniaethol cymeriad 
holl breswylwyr mynydd Seion; ac y mae y lle trwy hyny, a thrwy 
rinwedd preswyliad Duw ynddo yn dyfod yn ganolbwynt dylan- 
wadau sancteiddiol i'r byd. Sancteiddrwydd ydyw ffrwyth y gor- 
uchwyliaethau ar un llaw, a'r hyn sydd yn gwneyd y lle yn fan 
cyfaddas i'r Duw mawr i breswylio ynddo; ac ar y llaw arall dyna 
sydd yn peri fod yr eglwys yn cael ei pharotôi i'w gwaith. “A thŷ 
Jacob a berchenogant eu perchenogaeth hwynt.” Llwyddiant yr 
eglwys sydd yma, pan y mae yr hyn oedd o'r blaen yn perthyn i'w 
gelynion, ac yn cael ei droi yn erbyn crefydd, yn awr yn dyfod yn 
îswasanaethgar i amcanion uchaf yr eglwys. Yn y rhan gyntaf o'r 
adnod cawn yr eglwys yn ei pherthynas â Duw; ac yn y rhan ddiw- 
eddaf, yr eglwys yn ei pherthynas â'r byd. Yn y cyntaf cawn yr 
eglwys yn ei bywyd a'i nerth; ac yn y diweddaf y bywyd a'r nerth 
hwnw yn cael eu dangos allan pan wneir yr eglwys yn ben moliant 
ar y ddaear. Yn y cyntaf y mae yr eglwys yn cael ei chyfaddasu 
i'w gwaith, ac yn yr ail y mae yn llwyddo yn ei gwaith. A'r hyn 
ydyw yr eglwys yn gyffredinol ydyw pob credadyn yn bersonol. 
SANCTEIDDIAD YR EGLWYS YN IACHAWDWRIAETH I'R BYD, ydyw y 
mater a welwn ar wyneb yr adnod hon. O 


PARCH. J. ROBERT&. 79 


“ I. Diben a ffrwyth gorchwyliaethau Duw tuag at ei eglwys ydyw 
ei sancteiddiad. 

II. Effaith a chanlyniad sancteiddiad yr eglwys ydyw iachawdwr- 
iaeth y byd. 

I. Diben a ffrwyth goruchwyliaethau Duw tuag at eì eglwys ydyw 
ei sancteiddiad. Y mae perthynas rhwng yr eglwys â Duw, ac o 
hyn y tardd ei bôd, ei bywyd, a'i diogelwch. Dechrenad da mewn 
crefydd bair ei bod yn dda drwyddi; ac y mae yn rhaid i ni gael 
ein crefydd i ddechreu o Dduw. Ac y mae yn rhaid i ni ddechreu 
pob peth mewn cysylltiad â chrefydd gyda Duw. Dyma wreiddyn 
y llinell wahaniaeth sydd rhwng yr eglwys a'r byd; dynion sydd 
yma ag y mae nerth l)uw yn nerth iddynt hwythau, ac yn mha rai 
y mae amcanion a bwriadau grasol Duw yn cael eu cario allan. 
Dyma sydd yn esbonio y gwahaniaeth rhwng goruchwyliaethau Duw 
tuag atei bobl ar un llaw, a thu ag at y byd ar y llaw arall. Y 
diben tu ag at ei bobl ydyw eu sancteiddiad, eu codi i fod yn deil- 
wng o hono Bf ei hun; pan y mae barnau Duw tuag at ei elynion 
yn y pen draw yn ddialedd dinystriol. Rhaid i ni gael crefydd yn 
y dechreu â stamp ddwyfol arni, ond fe gostia hon fwy na ffug o 
grefydd. Gallem fyned trwy y byd yn dra thawel gyda ffug, ond 
fe gostia hon dipyn i ni. Ond os ydyw hi yn costio mwy, y mae hi 
yn talu yn well hefyd. Pan y mae dinystr yn mhob man arall, y 
mae ymwnared ar fynydd Seion; ond ym»ared ydyw hwn ag y mae 
diangfa yn angenrheidiol er ei gael. Rhai ydynt hwythau sydd 
wedi bod tan oruchwyliaethau llymion a chwerw. Dyma y ffordd 
y mae y waredigaeth yn dyfod; ac nid yn unig dyma y ffordd, ond 
y mae y cyfryw bethau yn eu lle eu hunain yn angenrheidiol. Y 
'mae goruchwyliaethau llymion yn angenrheidiol yn eu lle eu hunain 
fel y moddion trwy ba raì y gwneir i ffordd â'r pethau gwrthwyn- 
ebol, ac y cynnyrchir teimlad ac ysbryd cydnaws âg awyrgylch 
mynydd Seion yn ei breswylwyr. Bydd arnaf ofn ein bod yn myn- 
ed i edrych yn ysgafn ar ddechreuad ein bywyd crefyddol, ac ar 
gynnydd mewn sancteiddrwydd. Y mae sancteiddio pechadur a 
phuro yr eglwys yn gofyn am y goruchwyliaethau hyny a wna 
ffordd o ychydig i ychydig â phob peth ond sancteiddrwydd pur, a 
gwirionedd digymysg. Y mae hi yn dawel ar fynydd Seion; ydyw, 
ond cael bod yno ydyw y peth mawr, a chael meddu y cymeriad a'r 
ysbryd sydd yn gydweddol âg ysbryd y lle, Ffordd y porth cyfyng 
'a'r llwybr cul sydd yn arwain yno; llwybr y marw i'r byd a chroes- 
hoelio y enawd; triniaethau y codi y groes; goruchwyliaethau y 
puro a'r sancteiddio a raid ini eu cael, er iddynt fod yn llymion, 
Ffordd y Môr coch, mynydd Sinai, dyfroedd Marah, yr anialwch, 


20 COFIANT Y 


rhosydd Moab, a'r Iorddonen, barotôdd Israel i Ganaan. Ond os 
oedd taith flin iddynt trwy yr anialwch, agorwyd y ffordd o'u blaen; 
rhoddwyd pren i bereiddio dyfroedd Marah; rhoddwyd y golofn 
gwmwl, yr arch, y dwfr o'r graig, y manna o'r nefoedd, a'r amddiff- 
yn dwyfol drostynt ar hyd eu taith. Felly ninnau, os oes porth 
cyfyng i fyned trwyddo, diangfa i'r bywyd sydd trwyddo; os oes 
marw i'r byd, byw i Dduw sydd trwy y marw hwnw; os oes croes- 
hoelio y cnawd, hyny sydd i fywhau yr enaid ; os oes codi y groes, 
hyny sydd i ddilyn yr Iesu. Wy 

Pe na baem ond edrych ar drefn y byd hwn, y mae diogelwch, 
purdeb, a pharhad yn y cyfeiriad hwn yn gysylltiedig â goruchwyl- 
iaethau llymion. Arbed y wialen yw y ffordd i ddifetha y plentyn. 
Ewch gyda'r garddwr i'r ardd; pan y mae y pren afalau yn tyfu 
yn wyllt, rhaid arfer goruchwyliaeth y gyllell tuag ato. Yn y ffwrn 
danllyd boeth y rhoddir yr aur i'w buro. Bwrw y gwenith i'r 
ddaear y mae yr amaethwr er cael cnwd arall o wenith i fynu. Ond 
plentyn a geryddir, pren afalau â bywyd ynddo yw y pren a ys- 
gythrir, aur a roddir yn y ffwrn er fod llawer o sothach y'nglŷn âg 
ef. Gwenith pur y mae y ffermwr yn ei daflu i'r ddaear. Felly 
rhaid i ninnau gael bod yn sylwedd pur a byw, ac yna deuwn yn 
lân. Rhaid i ni fod yn blant yn wir, yn ganghenau byw, yn aur 
pur. Dyna y fath rai yw y saint, preswylwyr mynydd Seion. 
“ Eithr chwychwi ydych rywogaeth etholedig, breninol offeiriadaeth, 
cenedl sanctaidd, pobl briodol ìi Dduw.” 1 Petrii. 9. “ Y rhai trwy 
allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i iachawdwriaeth, parod i'w 
dadguddio yn yr amser diweddaf. Yn yr hyn yr ydych yn mawr- 
lawenhau, er eich bod ychydig yr awrhon mewn tristwch, trwy am- 
ryw brofedigaethau : fel y caffer profiad eich ffydd chwi, yr hwn 
sydd werthfawrusach na'r aur colladwy, cyd profer ef trwy dân, er 
mawl, ac anrhydedd, a gogoniant, yn ymddangosiad Iesu Grist: yr 
hwn, er nas gwelsoch, yr ydych yn ei garu; yn yr hwn, heb fod yr 
awrhon yn ei weled, ond yn credu, yr ydych yn mawr-lawenhau â 
llawenydd annrhaethadwy a gogoneddus; gan dderbyn diwedd eich 
ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau.” Pen. i. 5-9. 

Golwg ar ogoniant santeiddrwydd Duw yn ei deml barodd i Esaiah 
syrthio i lawr a gwaeddi, “Gwaefi!” Ond pan y cyffyrddodd y 
marworyn oddiar yr allor â'i wefusau, y mae yn dechreu cwynfan 
am anwiredd ei genedl, a'r barnau sydd yn disgyn arnynt. “Pa 
hyd, Arglwydd ?” meddai. Ateb yr Arglwydd yw, “ Hyd oni an- 
rheithier y dinasoedd heb drigianpydd, a'r tai heb ddyn, a gwneuth- 
ur y wlad yn gwbl anghyfannedd.” Ond er hyny “ bydd ynddi 
ddegwm, a hi a ddychwel, ac a borir, fel y llwyfen a'r dderwen, y 


PARCH. J, ROBERTS. 81 


rhaì wrth fwrw eu dail y mae sylwedd ynddynt.” Pan syrthio dail 
rhyw blanhigion, y mae eu holl sylwedd yn darfod, ac ni ddeuanti 
fynumwyach. Ond er i'r hen dderwen gael ei thori i lawr, er hyny 
bydd ynddi ddegwm; fe dardda bywyd o'i boncyff er i'r cwbl arall 
gael ei ysgubo ymaith. Peth hawdd iawn ydyw llechu yn nghysgod 
ffug am dymhor; ond fe wywa'r dail, fe ysgythrir y canghenau, fe 
wywa o'r gwreiddyn, ac yna pa beth a wneir? Ond y mae bywyd 
yn blaendarddu o foncyff gwirionedd. Gwna, fe wywa y cwbl ond 
bywyd; fe syrthia y cwbl ymaith ond gwirionedd. Gan hyny, a oes 
genyt rywbeth i lawr o'r golwg pan gollir y cwbl sydd yn y golwg? 
Pan y byddo bydolrwy rdd a rhagrith fel chwyn yn mron a gorchfyg gu 
yr eglwys, y mae y cae yn cael ei dynu ymaith, a hi a borir; ïe, fel 
derwen, hi a dorir i lawr; ond “yr had sanctaidd fydd ei sylwedd 
hi.” Nid cymaint ag sydd yna o broffeswyr, ond cymaint ag sydd 
yna o ddynion duwiol—cymaint ag sydd yna o sancteiddrwydd-- 
cymaint a hyny sydd o rym a dylanwad yn perthyn i'r eglwys. 
“Had sanctaidd,” ïe, dyna yr amcan; nid cadw rhyw rai yn unig, 
ond fod y rhai a gedwir yn dyfod yn had sanctaidd, oddiwrth ba rai 
y byddo cnwd braf, a chynhauaf toreithiog yn dilyn, Ddynion 
duwiol! chwi yw yr had sanctaidd y mae Duw yn myned i'w hau, a 
thrwoch chwi y mae Duw yn myned i lenwi wyneb y byd â chnwd 
o dduwiolion. Pa fath rai?“ Achubir pob un a alwo ar enw yr 
Arglwydd.” Joelii. 92. Y “gweddill” yw y rhai sydd wedi eu 
llanw âg ysbryd galw ar enw yr Aglwydd, a'r gweddill y mae yr 
Arglwydd yn ei alw; a dyma yr had sanctaidd. 

Fel hyn y mae mynydd Seion yn dyfod yn fynydd sancteiddrwydd 
—yr eglwys yn dyfod yn gartrefle sancteiddrwydd ar y ddaear, ac 
yn ganolbwynt goleuni a dylanwadau sancteiddiol i'r byd. _ Peidiwch 
.a dyfod ag aflendid yma; sancteiddrwydd ydyw awyrgylch y lle. 
Gochelwch ragrith, aflendid, meddwdod, godineb, arferion drwg; 
dirmyg a halogiad ydynt ar y lle—lle sanctaidd sydd yma. _ Sanct- 
eiddrwydd yw ei hawyrgylch, ei daear, ei goleuni, ei chyfreithiau, 
ei grym, ei hegwyddorion, ei bywyd; a sancteiddrwydd a weddai i 
dŷ yr Arglwydd byth. 

Ond pa beth ydyw grym sancteiddrwydd yr eglwys? 

1. Presennoldeb y Duw sanctaidd yn cael ei deimlo a'i sylweddoli. 
Beth oedd yn gosod mawredd ar genedl Israel gynt? Ei chyfraith? 
Ei chysegr? Ei hoffeiriadaeth? Ei chrefydd? Ie. Ond yr hyn 
oedd yn rhoi grym a gwerth ar y pethau yna i gyd ydoedd, fod eu 
Duw yn preswylio yn eu mysg, “ Pa genedl mor fawr, yr hon y 
.mae Duw iddi yn nesâu ati, fel yr Arglwydd ein Duw ni, yn mhob 
dim a'r y galwom arno?” Deut iv. 7. “Wele fi yn anfon angel 


GC 


82 COFIANT Y » 

o'th flaen,” meddai yr Arglwydd wrth y genedl, “i'th gadw ar y 
ffordd, ac i'th arwain i'r man a barotoais. Gwylia rhagddo, a gwran- 
daw ar ei lais ef; na chyffroa ef; canys ni ddioddef eich anwiredd : 
oblegid y mae fy enw ynddo ef.” Exod. xxiii. 20, 21... En»; 
beth yw hyny? Perffeithiau y natur ddwyfol. Angel y cyfammod 
oedd yno yn trigo, a pherffeithiau a chymeriad y natur ddwyfol wedi 
eu rhoddi i gadw ynddo. “ Byddwch sanctaidd,” meddai Duw, 
“ canys sanctaidd ydwyf fi.” _ Sancteiddrwydd oedd wedi ei argraffu 
ar bob peth yn y cysegr, o herwydd yno yr oedd Duw yn trigo. 
Beth ydyw yr eglwys? _ Lle ydyw ag y mae Duw wedi rhoddi coff- 
adwriaeth o'i enw i gadw ynddo—lle mae angel y cyfammod yn trigo, 
a'r eni ynddo. Beth a wna yr enw? Hollti y môr, dwyn dwfr o'r 
graig, dwyn bara angelion o'r nefoedd, troi yr lorddonen yn ol. Ond 
dyma lle mae yr enn» mawr wedi ei roddi i gadw—yn angel y cyfam- 
mod. Gwylia rhagddo ynte. Bryd arall y mae presennoldeb Duw 
yn ei eglwys yn cael ei gydnabod a'i deimlo fel tân; yr hyn sydd yn 
ddinystr i'r gelynion, ac yn ddychryn i ragrithwyr:. y mae yr un 
peth yn amddiffyn dros yr eglwys ag sydd yn sancteiddrwydd ynddi. 
Y mae y tân tra yn puro yr aur yn difa y sorod. Y mae y presen- 
noldeb dwyfol yn ei eglwys, tra yn nerth bywyd iddi mewn purdeb, 
yn difa ei sothach, ac yn ysu pob gelyn iddi. _ “ Pechaduriaid a ofn- 
asant yn Seion, dychryn a ddaliodd y rhagrithwyr.” Yr oeddynt 
yn ddigon esmwyth arnynt o'r blaen, ond heb weled yr oeddynt. 
Ond pan ddaethant i weled, dechreuasant waeddi, “Pwy o honom a 
drig gyda'r tân ysol? pwy o honom a breswylia gyda'r llosgfeydd 
tragywyddol? ?” Yrateb ydyw, “ Yr hwn a rodia mewn cyfiawnder, 
ac a draetha uniondeb,” &c. Sancteiddrwydd a gwirionedd mewn 
egwyddor, calon, meddwl, gair, gweithred, a bywyd. _“ Preswylfa 
lonydd” ydyw Seion, pan y mae y rhagrithwyr mewn dychryn. 
Pa fodd hyny? “Canys yr Arglwydd yw ein barnwr, yr Arglwydd 
yw ein deddfwr, yr Arglwydd yw ein brenin; Efe a'n ceidw.” Esa. 
xxxiii. 19, 22. Y mae yr Arglwydd yn fur o dân o amgylch ei eg- 
lwys, yn gystal ag yn ogoniant yn ei chanol. Zech.ii. 5. “Judah 
a drig byth, a Jerusalem o genedlaeth i genedlaeth.” Paham? 
“ Canys glanhâf waed y rhai nis glanheais; canys yr Arglwydd sydd 
yn trigo yn Seion.” Joeliii. 20,21. Fe drig Seion cyhyd ag y 
trig ei Duw ynddi; ac fe driz ei Duw ynddi cyhyd ag y bydd ei 
oruchwyliaethau glanhaol yn myned yn mlaen. Pan beidia Duw 
lanhau, fe beidia drigo yn Seion, ac yna fe ymedy y gogoniant. Y 
mae ei harosiad hi a'i glanhad yn cydfyned a'u gilydd, ac y mae ei 
glanhad hi a'i drigiad Ef yn cydfyned “ A bydd am yr hwn a ad- 
ewir yn Seion, ac a weddillir yn Jerusalem, y dywedir wrtho, O 


PARCH. J. ROBERTS. :83 


sanct; sef pob un a'r a ysgrifenwyd yn mhlith y rhai byw yn Je- 
rusalem; pan ddaríffo i'r Arglwydd olchi budreddi merched Seion, 
a charthu gwaed Jerusalem o'i chanol, mewn ysbryd barn, ac mewn 
ysbryd llosgfa. A'r Arglwydd a grea ar bob trigfan o fynydd Seion, 
ac ar ei gymanfaoedd, gwmwl a mwg y dydd, a llewyrch tân fflamllyd 
y nos; canys ar yr holl ogoniant y bydd ymddiffyn.” Esa. iv. 3-0. 
2. Presennoldeb yr Iesu yn rhinwedd ei aberth yn cael ei gredu 
yn gadarn, a'i ddefnyddio. Beth sydd yn peri fod presennoldeb yr 
Arglwydd ya dyfod yn gysurini? Yr Iesu a'i waed. Paham y 
mae ei sancteiddrwydd anfeidrol Ef yn dyfod yn ddiogelwch bywyd 
ini? “Trwy rinwedd yr aberth mawr y mae felly. _ Pa fodd y mae 
y tân yn dyfod yn ddiogelwch i'r sofl sych? Trwy y gwerthfawr 
waed. Pa fodd y mae y llosgfeydd tragywyddol yn dyfod yn gysgod 
tawel, ac yn ogoniant i bechaduriaid tlodion? Yn yrIawn. Y mae 
trefn yr eglwys, yn holl ranau ei gwasanaeth, yn cydraddu â'r lle y 
mae yr Iesu a'r aberth yn ei gael ynddi; ac y mae ei sancteiddrwydd 
yn cydraddu â'r defnydd a wna o hono. Ac y mae y defnydd a 
wnawn o waed Orist yn cyfateb i gywirdeb ein syniadau am dano yn 
wyneb dwyfol ddadguddiad. Yn y weddi fawr yn yr eilfed bennod 
ar bymtheg o Ioan, y ddau beth y mae Iesu Grist yn ofyn am dan- 
nt ydynt, amddiffyn a sancteiddiad—“ cadw hwynt, a_ sancteiddia 
hwyni Ond pa beth yw grym eu sancteiddiad? _ Grym yr aberth 
mawr, a'r gwerthfawr waed: “ Er eu mwyn hwy yr wyf yn fy sanc- 
teiddio fy hun.” Pa fodd y cawn afael arno? Yn y gwirionedd: 
““ Saneteiddia hwy yn dy wirionedd: dy air sydd wirionedd.” “Fel 
y byddont wedi eu sancteiddio yn y gwirionedd.” Ond i ba amcan 
y dygir yn mlaen y goruchwyliaethau hyn? Fel yr elont allan i'r 
byd i wneyd gwaith. Nid crefydd i fyned i'r nefoedd sydd arnom 
eisieu yn unig, ond crefydd i'n sancteiddio; ac y mae y grefydd sydd 
yn sancteiddio yn cymhwyso ei pherchen i'r byd ac i'r nefoedd : “ Fel 
yr anfonaiìst fi i'r byd, felly yr anfonais innau hwythau i'r byd.” 
Ihoddes yr Arglwydd Iesu orchymyn i'w ddisgyblion, “ Ewch i'r holl 
fyd,” a grym emch yr Iesu ydyw, “ Yr ydwyf fi gydachwi.” Yr 
ydwyf fi gyda chwi yn ngwerth fy mherson, yn haeddiant fy aberth, 
yn nylanwad fy ngwaed, yn ngweithrediadau fy ysbryd, ac yn ny- 
ddanwch fy ngair. _“ Yr ydwyf fi gyda chwi bob amser,” mewn er- 
lidigaethau a chystuddiau, yn gystal ag mewn hawddfyd a llwyddiant. 
A. gawsoch chwi adnabyddiaeth o hono, fy ngwrandawyr? A ydyw 
Ef yn cael y lle mawr a ddylai? Y mae y Beibl genych; beth yw y 
defnydd yr ydych yn ei wneuthur o hono? Gofalwch am barchu 
“yr Iesu a'i aberth beth bynag fyddo ar ol. 
9. Presennoldeb yr Ysbryd ulân yn ei weithrediadau sancteiddiol 


84 COFIANT Y 


yn cael eì brofi yn rymus a'i fwynhau. Pa fodd y mae yr Iesu yn 
preswylio, a'i aberth yn cael ei ddefnyddio? _ Yr Ysbryd Glân sydd 
yn gweithredu yn rymus i'r amcan hwnw : “Efe a gymer o'r eiddof, 
ac a'i mynegai chwi.” Beth y mae yr Ysbryd Glân yn ei wneyd? 
Argyhoeddi? Y mae yr eglwys, lle mae yr Ysbryd Glân yn preswylio, 
yn casâu pechod mewn modd arbenig.  Aileni? Y mae yr eglwys 
yn gynnwysedig o ddynion wedi eu geni oddi uchod. Goleuo? Y 
mae yr eglwys yn llawn goleuni ysbrydol, ac yn ganolbwynt goleuni 
i'r byd. Tywys i'r gwirionedd? _ Y mae yr eglwys yn gref yn 
athrawiaethau y gwirionedd. Tystiolaethu? Y mae yr eglwys yn 
caru y dystiolaeth, ac yn ei chario allan i'r byd. Dysgu i weddïo ? 
Y mae yr eglwys, lle mae yr Ysbryd Glân yn trigo, yn fawr mewn 
ysbryd gweddi. Sancteiddio? Y mae yr eglwys yn dyfod yn bur 
mewn sancteiddrwydd, ac yn ganolbwynt dylanwadau sancteiddiol 
ar y byd. Ar ddydd y Pentecost wele yr eglwys fechan yn ei hieu- 
enctyd yn cael ei bedyddio â'r Ysbryd Glân, nes ei gwneyd yn gref 
a gwrol i fyned allan, gan wynebu byd tywyll ac annuwiol. Y mae 
yr hen addewidion yn aros eto, ac fel cymylau llawn gwlaw, yn aros 
am gaeì arllwys eu eynnwys ar y byd ! 

II. Effaith a chanlyniad sancteiddiad yr eglwys ydyw iachawdwr- 
iaeth y byd. 1. Grym sancteiddrwydd sydd yn cynnyrchu yr ym- 
drech a'r gweithgarwch y mae ysbryd yr efengyl yn ei gymhell. 
Pan y mae yr eglwys yn fwyaf sanctaidd, y mae hi fwyaf byw i'r 
gwaith. Pan ymae hi yn fwyaf sanctaidd, y mae fwyaf llawn o 
gydymdeimlad â phurdeb ar y naill law, ac â dynolryw ar y llaw 
arall. Y mae sancteiddrwydd yn cyfuno casineb angerddol at bob 
drwg, a chariad yr un mor angerddol at bob daioni; ac y mae yr 
egwyddor hon yn tori allan mewn gwahanol ffurfiau mewn ymdrech 
i wneyd lles i'n cyd-ddynion. Y mae gwir grefydd yn ein gwneyd 
yn ddynion—yn gyfryw ag y mae holl deimladau y natur ddynol yn 
cael pob chwareu teg i weithredu yn rhydd er lles a dyrchafiad ein 
cyd-ddynion. Ein perygl mawr ni ydyw ffug-sancteiddrwydd; bod 
yn rhy debyg i'r Phariseaid gynt. Rhai felly oeddynt hwy, rhai yn 
gosod mwy o bwys ar ymddangosiad o sancteiddrwydd nag ar feddu 
y gwir beth ei hunan. Y mae rhai eto yn ein mysg ninnau yn 
medru dwcyd rhyw ddau air yn well na dim geiriau eraill, Saf draw! 
“ Saf ar dy ben dy hun; na nesâ ataf fi, canys sancteiddiach ydwyf 
fina thi.” Esna.lxv. 5. Ond nid oes dim o'r natur yna mewn gwir 
sancteiddrwydd ; ond y mae yn tynu ati ei hun er mwyn gwneyd 
trugaredd â dynoliaeth lygredig. Nid oedd neb yn fwy sanctaidd 
na Iesu Grist, yr oedd Ef yn drwyadl ddidoledig oddiwrth bechad- 
uriaid, ond nid oedd neb yn cydymdeimlo mwy â hwynt nag Efe, 


PARCH. J. ROBERTS. 85 


Ac felly pan fydd yr eglwys yn sanctaidd, y mae yn ymdrechgar a 

gweithgar dros iachawdwriaeth y byd. 2. Trwy ei sancteiddrwydd 

ymae yr eglwys yn dyfod yn gyfrwng trwy ba un y mae yr awd- 

eM ddwyfol sydd yn yr efengyl yn dyfod i gael ei theimlo gan y 
yd. 


PREGETH VII. 


Ac nid yw y gwas yn aros yn y tŷ byth: y Mab sydd yn aros byth. Os y Mab 
gan hyny a'ch rhyddha chwi, rhyddion fyddwch yn wir.— IOAN viii. 90, 36. 


RHAN ydyw y geiriau hyn o ymddiddan a gymerodd le rhwng Iesu 
Grist a'r Iuddewon yn y deml. Y mae cyweirnod y rhan hon o'r 
ymddiddan yn cael ei swnio yn y gair rhyddid—gair ag sydd ar 
unwaith yn cyffwrdd â'r teimladau puraf a dyfnaf, ac â'r tânau 
tyneraf yn y fynwes ddynol ar un llaw, ac ar y llaw arall yn rhoi 
agoriad i ddirgelwch athrawiaeth yr efengyl, a phrofiad byw o'i 
dylanwad. Y mae y gair rhyddid yn un o eiriau mawr y natur 
ddynol, a hefyd yn un o eiriau mawr efengyl Iesu Grist. _ Fel arfer 
cawn fod yma lawer o'i wrandawyr yn methu deall geiriau Iesu Grist 
ar yr achlysur hwn. Y mae y deall dan ddylanwad y galon; ac y 
mae geiriau y gwirionedd i galon lygredig yn dywyllwch. Ac 
hwyrach mai un o'r profion cryfaf o gwbl lygredigaeth y galon ddyn- 
ol yw—neu yn hytrach yn hyn y mae yn dyfod i'r golwz—fod y 
geiriau sydd yn meddu y dyddordeb uchaf, y geiriau mwya£ llawn 
o ystyr yn aml yn cael eu camddeall a'u gŵyrdroi er dinystr, a bod 
yr hyn y mae y natur ddynol yn sychedu fwyaf am dano yn cael ei 
ddirmygu a'i wrthod. “ Y gwirionedd a'ch rhyddha chwi,” meddai 
Iesu Grist. Dyma i chwi efengyl bur yn disgyn gydag awdurdod o 
enau Mab Duw—efengyl bur ag sydd yn rhwym o alw allan holl 
deimladau puraf, argyhoeddiadiau dyfnaf, a dymuniadau llawnaf y 
galon ddynol mewn cydsyniad â hì-—efengyl bur ag sydd yn agor 
adwy lydan o waredigaeth yn mur cadarn caethiwed pechod, gwar- 
edigaeth ì ryddid gogoneddus a llawn. Ond i'r Iuddewon y mae 
rhyddid wedi colli ei ystyr. Dyfnder caethiwed ydyw ymgynnefino 
â chaethiwed nes colli yr ymdeimlad o werth rhyddid, ac o ystyr 
gwir ryddid. Dyma ydyw caethiwed pechod bob amser. Y mae 


86 U COFIANT Y 


llawer o sychedu am ryddid—rhyddid oddiwrth gaethiwed naturiol, 
odditan iau y gorthrymwyr—ond heb wybod yn iawn pa beth ydyw. 
Ond y mae y rhyddid sydd trwy y gwirionedd yn gorwedd dan bob 
rhyddid arall, ac yn fywyd i'r cwbl. 

Y mae geiriau yr Arglwydd Iesu yn eynhyrfu cynddaredd yr 
Iuddewon yn ei erbyn. “Had Abraham ydym ni,” meddent, “ac 
ni wasanaethasom ni neb erioed.” Y mae eu cynddaredd yn brad- 
ychu gwendid a gwagder eu hymffrost. Y maent yn ymffrostio 
mewn dau beth; rhagoriaeth personol, a rhagorfreintiau cymdeith- 
asol—bod yn rhyddion, a bod yn had Abraham. _ Ond y mae y ddau 
yn dwyllodrus. Chwychwi yn ddynion rhyddion! “Pwy bynag 
sydd yn gwneuthur pechod, y mae efe yn was i bechod :”—y mae 
yn gaethwas iddo. Rhyddion ydych i bechu, ac i redeg mewn 
pechod i ddinystr, ac o herwydd hyny nid yw eich cysylltiad âg 
Abraham ond twyll. Y mae pob rhagoriaeth personol, a phob 
breintiau cymdeithasol, yn colli o'r golwg yn ymyl caethiwed pechod. 
Nid yw pob breintiau allanol ond arwynebol a gwag ynddynt eu 
hunain, ac fel y cyfryw i fyned heibio gyda'r amgylchiadol. “Y 
gwâs nid yw yn aros yn y tŷ byth.” Felly chwithau. rhai i'ch 
bwrw allan ydych fel rhai sydd yn gwasanaethu pechod. Nid yw 
eich perthynas â'r tŷ yn ddim amgen na pherthynas gwas, ac fel y 
cyfryw, rhai ydych i'ch bwrw allan. Nid oes dim ond bwrw allan 
ar ol pob peth heb ryddid yn y tŷ trwy y Mab. Y tŷ yw tŷ Dduw, 
y tŷ y gweddïai y Psalmydd gymaint am gael aros ynddo. “Un 
peth a ddeisyfais i gan yr Arglwydd, hyny a geisiaf; sef caffael 
trigo yn nhŷ yr Arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar 
brydferthwch yr Arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml.” Ps, xxvii. 4. 
Y mae “bod yn rhydd,” ac “aros yn y tŷ,” yn gysylltiedig â'u gil- 
ydd: rhyddid i aros yn y tŷ ydyw, nid rhyddid 1 grwydro i ddilyn 
pleserau cnawdol. Y mae rhwymau y tŷ mor angenrheidiol i ber- 
ffeithio y rhyddid ag ydyw rhyddhad oddiwrth bechod, a thrwy y 
Mab y mae y ddau yn dyfod. _ “ Y gwirionedd a'ch rhyddha chwi.” 
Pa fodd y gwirionedd? *“ Os aroswch chwi yn fy ngair i.” Y mae 
person y Mab yn dyfod i'r golwg yn y gair, ac yn rhoi grym yn y 
gwirionedd i ryddhau. Yn adn. 36 dywedir wrthym mai y Mab 
sydd yn rhyddhau: “ Os y Mab a'ch rhyddha chwi, rhyddion fydd- 
wch yn wir.” Aroswch yn y gair nes dyfod o hyd i berson byw, a 
chwi a gewch weled nad ydyw y person hwnw yn neb llai na'r Mab. 
Ac nid yn unig y Mab sydd yn rhoi rhyddid, ond rhyddid y Mab ei 
hun ydyw. Sail, ffurf, a grym rhyddid y plant ydyw rhyddid y 
Mab ei hun. Y mae Efe fel Mab ar ei dŷ ei hun; a'r hyn ydyw y 
Mab yn yr ystyr yma, hyny y maent hwythau yn dyfod. Nid 


PARCH. J. ROBERTS. 87 


rhyddid oddiwrth bechod yn unig ydyw, y mae yn rhywbeth cad- 
arnhaol; nid peidio a bod yn y carchar, ond hawl i fod yn rhydd. 
Nid bod heb bechod yn unig, ond hawl a meddiant yn holl freintiau 
y tŷ; nerth i'w defnyddio, a rhyddid ysbryd i fyned i mewn i'w 
cynnwys. “Rhyddion yn wir.” Paham? Am mai y Mab sydd 
yn rhyddhau, a bod rhyddhad trwy y Mab yn rhyddhad i'r teulu. 
“ Rhyddion yn wir,” rhyddid llawn heb fod yn cael ei gyfyngu gan 
ofn ar un llaw, na chan hyfder annuwiol ar y llaw arall. 

Y mater y cawn edrych i mewn iddo yw, ELFENAU GRYM RHYDDID 
Y Map, neu RHYDDID TRWY Y MAB. 

I. Grym ei Iawn yn ei angeu. 

II. Grym ei Fywyd yn ei adgyfodiad. 

III. Grym ei Ysbryd ei hun fel Mab Duw. 

Y mae y rhyddid yn dyfod i'w bobl felly trwy gyfranogiad o 
haeddiant, bywyd, ac ysbryd Crist; marw gyda Christ, adgyfodi 
gyda Christ, a byw yn y mwynhad o Grist. Y mae hwn yn rhydd- 
id ar dir cyfiawnder, ac mewn ysbryd mabwysiad. Dyma y tri 
gallu cryfaf mewn bod, cyfiawnder, bywyd, ac ysbryd; a dyma y 
grym sydd yn rhyddid yr efengyl. 

I. Grym ei Iawn yn ei angeu. Fe fu y Mab dan bechod, er nad 
dan gaethiwed pechod. Fe ddaeth Ef dan bechod heb ddyfod dan 
ei gaethiwed, mewn trefn i ddwyn rhyddid i'r rhai oeddynt dan 
gaethiwed. Pa fodd y daeth? Trwy wirfoddolrwydd ei ewyllys. 
Rhaid fod rhywbeth gwirfoddol mewn pechod cyn y gall fod yn 
bechod. Ond y mae gwirfoddolrwydd mewn pechadur bellach 
y'nglŷn â chaethiwed pechod, fel nas gall y dewisiad fod yn amgen 
nag ydyw. Gan fod gwirfoddolrwydd mewn pechod, rhaid oedd 
cael gwirfoddolrwydd i'n gwaredu odditan bechod. Yn wirfoddol y 
daeth y Mab dan bechod, er heb wneuthur pechod. Beth ydyw bod 
dan bechod i berson glân? Bod dan gyfrifiad o bechod yn wyneb 
cyfraith, nes bod yn gwbl yn wyneb cyfraith yr un a phe buasai yn 
bechadur. Beth ydyw cyfraith? Y gwrthwynebrwydd hwnw i 
bechod sydd yn natur Duw, fel y mae cyfiawnder ei natur yn. galw 
am gosb arno. Y mae Duw yn ddigllawn wrth bechod. Nid y 
casineb maleisus hwnw sydd yn perthyn i natur lygredig, ond y dig 
hwnw sydd o angenrheidrwydd yn perthyn i natur lân. Adlewyrch- 
iad o honi ydyw yr euogrwydd sydd yn y gydwybod; llais Duw 
yn condemnio pechod, a chyfiawnder yn galw am iawn, yn cael ei 
adsain mewn cydwybod dan gaethiwed pechod. Cyhyd ag y mae y 
gydwybod yn galw, y mae Duw yn galw; cyhyd ag y mae cyfiawn- 
der yn gofyn, y mae y gydwybod hefyd yn gofyn; ac y mae y ddau 
yn cyd-dystio fod yn rhaid ìi dy Waredwr di farw. _ Ond fe ddaeth 


88 “” COFIANT Y 


Iesu Grist dan bechod heb ei halogrwydd; fe ddaeth dan bechod heb 
ystaen pechod ar ei natur. Fe ddaeth dan bechod fel yr aeth dan ei 
gyfrifiad yn wyneb cyfraith, ac mewn canlyniad dan ei gosb. Fe 
ddaeth yn bob peth yn wyneb cyfraith fel troseddwr. Ac wedi 
myned i ddeddfle yr euog, dan bechod, nid oedd ond grym ei haedd- 
iant a'i iawn a roddai ryddhad iddo yntau ei hun. Nis gallasai 
ddyfod dan bechod oni buasai am ei wirfoddolrwydd rhyfedd ei hun; 
ond wedi iddo ddyfod, nid oedd ond ei rym ei hun allasai eî rydd- 
hau; ac nid gallu ychwaith, ond nerth ei haeddiant Ef ei hun. Y 
mae ei ddyfodiad Ef ei hun yn rhydd, yn sicrhau rhyddhad i dyrfa 
nas gall neb ei rhifo. 

Ond y Mab ydoedd yr hwn fu dan bechod ; a'r Mab ydyw yn yr 
hyn olla wnaeth. Tybier, medd rhywun, ei fod yn methu dyfod yn 
rhydd, yn methu cyflawni ei ymrwymiadau. Nid ydym am fyned i 
ddychmygu y ffordd yna.  Gochelwch roi lle i feddyliau mor gul 
am y Mab. Os oedd yn bosibl i Berson Dwyfol ddyfod dan bechod, 
a oedd yn bosibl iddo beidio dyfod yn rhydd? Nac oedd. Paham ? 
Âm mai y Mab ydyw. Y mae grym ei Berson yn ei iawn. Dyma 
ddwy ryfeddod fawr i'r nefoedd ; gweled person glân dan bechod, a 
gweled un d«n bechod yn dyfod yn rhydd. Ond pa beth yw y 
rheswm? Am mai y Mab ydyw. Y Mab ydyw yn ymddarostwng, 
ac am hyny y mae anfeidrol werth yn ei ymddarostyngiad. Y Mab 
ydyw yn ufuddhau, ac am hyny y mae anfeidrol werth yn ei ufudd- 
dod. Y Mab ydyw yn marw, ac am hyny y mae anfeidrol werth yn 
eî angeu. Y Mab ydyw yn y bedd, ac am hyny y mae yn rhaid 
iddo gyfodi. Dyma berson sydd yn dyfod i fynu trwy ei haeddiant 
ei hun, Y mae Maeddu yn air mawr yn y Beibl. Y mae anwiredd 
yn haeddu cosb; y mae pechodau yn haeddu angeu; yr oedd 
meibion Eli yn haeddu melldith. Dyma berson yn haeddu dyfod 
yn rhydd, ac y mae y gair am hwn yn haeddu pob derbyniad; a 
pha faint mwy cosbedigaeth nag angeu ei hun y mae yr hwn sydd 
yn mathru y Mab yn ei haeddu? Heb. x. 29. Fel hyn y mae y 
Mab yn byw heddyw. Y mae yr haeddiant yn sail awdurdod, a 
hôno yn awdurdod i faddeu, yn awdurdod i ollwng yn rhydd. Yr 
oedd pob awdurdod ganddo o'r blaen fel yr oedd yn Dduw; ond nid 
oedd ganddo awdurdod i faddeu heb iawn. Ond y mae pob awdur- 
dod wedi cael eu rhoddi i'r Mab fel cyfryngwr, fel am y cwbl a rodd- 
wyd iddo y rhoddai Efe iddynt fywyd tragywyddol. Ioan xvii. 2. 
Awdurdod yn ngrym haeddiant yw hon. Ac fel y mae y Mab yn 
rhydd, felly y mae pob un a ryddheir trwy y Mab yn cael ei rydd- 
hau trwy rinwedd yr hyn a wnaeth Efe. Os ydyw Ef yn rhydd, 
felly hwythau; os ydyw Ef yn gyfiawn, felly hwythau; os ydyw Ef 


PARCH. J. ROBERTS. 89 


yn etifedd, felly hwythau; os ydyw Bf yn teyrnasu, felly hwythau ; 
OS ydyw yr Iesu yn fyw, felly hwythau; os ydyw Ef yn mwynhau 
presennoldeb a gwedd wyneb ei Dad yn.ddilen, felly y deuant hwy- 
thau yn y man. “Y mae hwn yn haeddu mwy gogoniant na Moses, 
o gymaint ag y mae yr hwn a adeiladodd y tŷ yn cael (yn haeddu) 
mwy o barch na'r tŷ.” Heb.iii. 9. Y mae y Mab yn adeiladu ei 
dŷ ei hun. Beth y mae yn ei wneyd heddyw? Adeiladu y tŷ. Pa 
fodd? “Trwy ryddhau, maddeu, cyfiawnhau, sancteiddio. Dynion 
rhyddion sydd yn y tŷ; rhai yn meddu hawl i fyw ar dir cyfiawn- 
der, hawl i fyw yn y tŷ, hawl i aros yno. Ac y mae y rhai sydd 
yn aros yn y tŷ ag enw Duw wedi ei ysgrifenu arnynt, ac enw dinas 
Duw, y Jerusalem nefol, Broffeswyr crefydd! y mae yr enw ar- 
noch; a ydyw wedi ei ysgrifenu gan Grist ei hun ? 

' II. Grym ei fywyd yn ei adgyfodiad, sydd elfen arall yn ngrym 
rhyddid y Mab. Bywyd! Nerthifod yn rhydd! Ac fel hyn y 
mae yn rhyddhau: bywhau nes tori llyffetheiriau marwolaeth a 
phechod trwy nerth bywyd. Pa fodd y daeth Efe ei bun i fynu ? 
'Trwy nerth bywyd ynddo ei hunan. Yr oedd yn anmhosibl cadw 
Iesu Grist yn y bedd. Marwolaeth sydd yno yn teyrnasu; nid oes 
yno ddim lle i fywyd. Pa fodd yr aeth Efe i'r bedd ogwbl?  Ew- 
yllysio myned a wnaeth. “Nid oes neb yn cymeryd fy einioes oddi 
arnaf, ond myfi sydd yn ei dodi hi i lawr o honoÊ fy hun.” Ioan 
x.18. Pafodd y bu Iesu Grist farw? Trwy doriad calon, medd 
rhai; ond rhoii fynu yr ysbryd, medd y Beibl, anadlu allan, ewyll- 
ysiomarw. Rhoi ei einioes i lawr fel y cymerai hi drachefn. Wedi 
ei rhoddi i lawr, ac i'r amcan i'r hwn y rhoddai hi i lawr gael ei 
gyrhaedd, y mae grym ei ewyllys yn cydweithio, a marwolaeth yn 
rhoi ffordd i nerth y bywyd oedd ynddo Ef ei hun, ac felly yr oedd 
yn rhaid iddo ddyfod i fynu. Methodd angeu ei gadw i lawr. 
“€ Colyn angeu yw pechod, a grym pechod yw y gyfraith.” Ond yn 
Nghrist yr oedd y gyfraith wedi cael ei boddloni, ac am hyny y mae 
pechod wedi ei ladd. Y mae pechod wedi ei ladd, a'i golyn wedi ei 
dynu, ac am hyny nid oedd nerth ynddo i'w gadw i lawr. _ Yr oedd 
iddo addewid na adewid ei enaid Ef yn uffern, ac na oddefid i'r Sanct 
weled llygredigaeth ; ac felly fe ryddhaodd Duw ofidiau angeu, am 
nad oedd bosibl êi attal Ef ganddo. Nerth bywyd ynddo E£ lanwodd 
yr addewid âg ystyr. Fe'i gwnaed yn offeiriad yn ol nerth bywyd 
annherfynol; nid y trefniad a'r gosodiad oedd yn ei gyfaddasu; yr 
oedd y trefniad a'r cyfaddasder wedi cydgyfarfod a'u gilydd. Nerth 
bywyd oedd ei nerth Ef. Ac i fynu y rhaid i fywyd ddyfod; er 
nad yw i barhau ond megys dros fynyd awr, eto y mae ei gyfeiriad 
arifynu. Felly y mae y ffynon, felly y blodeuyn, felly y dderwen. 


90 COFIANT Y 


Ond yma nerth bywyd annherfynol sydd. Bywyd annherfynol! 
Bywyd geir ar y ddaear hon yn nghanol marwolaeth, ac yn cael ei. 
derfynu gan farwolaeth. Ond yma yn Nghrist, bywyd annherfynol 
wedi dyfod am dre i fysg marwolion. Ac y mae hwn wedi dyfod i 
ryddhau. Pafodd? Fe ddaeth “fel y caent fywyd, ac y caent ef 
yn helaethach.” Y mae adgyfodiad Iesu Grist yn gynllun ac yn 
achos effeithiol o adgyfodiad pob credadyn i fywyd o gyfiawnder. 
Y mae yr adgyfodiad fel ffaith wedi myned heibio, ond y mae grym 
yr adgyfodiad yn aros ac yn gweithio eto. Y mae adnabod Iesu 
Grist yn fywyd. Beth ydyw ei adnabod? Adnabod grym ei ad- 
gyfodiad yn ein hadgyfodi ninnau i fywyd o gyfiawnder: “ A hyn 
yw y bywyd tragywyddol, iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, 
a'r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist.” Ioan xvii. 32. Dyma sydd yn 
gweithio heddyw yn y byd, nerth bywyd annherfynol Mab Duw. 
Priodoledd fawr pob bywyd ydyw y gallu i droi (appropriate) pob 
peth i'w ansawdd ei hun. Y mae nerth bywyd yn Mab Duw yn an- 
nherfynol i ddwyn ffrwyth, i fywhau, i gyfnewid i'r unrhyw ansawdd 
ag Ef ei hun; a'r unig ffordd i gael bywyd ydyw dyfod i gyffyrdd- 
iad ac i undeb â pherson byw y Mab. Ffynonell bywyd ysbrydol 
yn y credadyn ydyw bywyd annherfynol y Mab. Y mae y cyfryw 
wedi ei eni o Dduw; a “phob un a aned o Dduw nid yw yn gwneuth- 
ur pechod; oblegid y mae ei had Ef yn aros ynddo ef, ac ni all efe 
bechu, am ei eni ef o Dduw.” |l Ioan iii. 9. Y mae yr had yn aros 
yn y rhai hyn, had Duw, bywyd Duw. _ Dyma anian y rhai a enir 
o Dduw, Y mae y geni o Dduw yn sail y mabwysiad, ac felly y 
mae pob un a enir o Dduw yn dyfod yn blentyn, Duw yn y mab- 
wysiad. Y mae yr anian ddwyfol yn y cyfryw, y mae yr had yn 
yn aros, ac ni all efe bechu am ei eni ef o Dduw. Y mae y bywyd 
hwn nid yn unig yn fywyd o beidio pechu, ond yn fywyd o sanct- 
eiddrwydd. Y mae grym bywyd yn cael ei lyncu i fynu yn rhyddid 
y plentyn. Gan mai y JMab sydd yn rhyddhau, y maent hwythau 
a ryddheir ganddo yn feibion hefyd. Dynion rhyddion sydd yn aros 
yn y tŷ, y mae y gweision caeth yn cael eu bwrw allan. Gall fod 
cangenau meirw y'nglŷn â'r pren, ond eu bwrw allan y maent, a'u 
bwrw yn y tân. _ Dyna aelod crefyddol yn byw i'r byd; cangen ddi- 
ffrwyth ydyw, teflwch hi allan. Dyna fachgen ieuanc yn hoffi ym- 
droi gyda'r gwpan feddwol; cangen ddiffrwyth yw honyna eto, tefl- 
wch hi allan. Y gwas nid yw yn aros yn y tŷ byth. Dynion meirw 
yw y dynion cŵyr yn y Waamnorks, yn cadw lle, ond heb allu na 
bwyta na gweithio, hollol ddiwerth i amcanion bywyd; gan hyny 
teflwch hwynt allan. Dynion byw, rhydd, sydd yn aros yn y tŷ. 
III. Grym ei ysbryd ei hun fel Mab Duw. Nid oes neb yn Fab 


PARCH. J. ROBERTS, ol 


fel Efe, ond y mae pob credadyn yn fab yn rhinwedd perthynas âg 
Ef. Nid cyfranogiad bywyd yn unig, ond cyfranogiad ysbryd. Yr 
Ysbryd yn preswylio: Ysbryd y Mab. Yma y mae y rhyddid yn 
cael ei deimlo a'i fwynhau. Nid rhyddtd oddiwrth bechod a mar- 
wolaeth yn unig, ond rhyddid mewn cyfiawnder a bywyd. Dynion 
rhyddion! Pa beth a olyga hyn? Dynion ag sydd yn demlau i'r 
Ysbryd Glân, ac y mae Ysbryd y Duw byw yn preswylio ynddynt 
fel Ysbryd y Mab. “Y sawl a arweinir gan Ysbryd Duw, y rhai 
hyny sydd blant i Dduw. Canys ni dderbyniasoch ysbryd caethiwed 
drachefn i beri ofn; eithr derbyniasoch ysbryd mabwysiad, trwy yr 
hwn yr ydym yn llefain, Abba, Dad.” Rhuf. viii. 14,15. “O her- 
wydd eich bod yn feibion yr anfonodd Duw Ysbryd ei Fab i'ch 
calonau chwi, yn llefain, Abba, Dad.” Gal.iv. 6. “ Yr Arglwydd 
yw yr Ysbryd, a lle mae Ysbryd yr Arglwydd, yno y mae rhyddid,” 
2 Oor. iii, 17. 


PREGETH vIII. 


A hyn yr wyf yn ei weddïo, ar amlhau o'ch cariad ehwi eto fwyfwy mewn gwyb- 
odaeth, a phob synwyr; fel y profoeh y pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt; 
fel y byddoch bur a didramgwydd hyd ddydd Crist: wedi eich cyflawni â 
ffrwythau cyfiawnder, y rhai sydd trwy Iesu Grist er gogoniant a moliant í 
Dduw.—PHIL. i.9-1l. 


Gw&pp1 yr Apestol dros y Philippiaid yw y geiriau hyn, gweddi ag 
sydd yn codi oddiar, ac yn cael ei nodweddu gan ddwy elfen fawr— 
cydymdeimlad â'r Philippiaid, a_ ffydd yn nhrefn fawr yr efengyl; 
dau beth sydd yn dra angenrheidiol eu meddu mewn trefn i allu 
gweddïo dros ein gilydd, a thros ein cyd-ddynion. Nid yw yn bosibl 
gweddïo dros neb heb feddu y cydymdeimlad llwyraf âg ef; a'r cyd- 
ymdeimlad llwyraf, cryfaf, a dyfnaf ydyw hwnw sydd yn codi oddi- 
ar ffydd yn nhrefn yr efengyl, pan y mae y teimladau naturiol yn 
cael eu sancteiddio â gras, ac yn dyfod i weithredu yn ysbryd yr. 
efengyl. Cydymdeimlad y saint yn ysbryd yr efengyl ydyw un o 
nodweddion mawr yr Epistol hwn drwyddo. _ Ac hwyrach na chawn 
olwg gliriach ar natur cymdeithas y saint nag a geir yma. Cawn 
hyn yn y dechreu yn union: “I'm Duw yr ydwyf yn diolch yn 
mhob coffa am danoch, bob amser yn mhob deisyfiad o'r eiddof dros- 
och chwi oll, gan wneuthur fy neisyfiad gyda llawenydd, oblegid 


bc 


w 


92 COFIANT Y y 


eich cymdeithas chwì yn yr efengyl, o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon.” . 
Adn. 8-5. Cydymdeimlad eì frodyr yn perì i'r Apostol ymaflyd yn 
nhrefn yr efengyl, ac y mae hôno yn adlewyrchu ei gogoniant yn ol 
nes sancteiddio y cydymdeimlad blaenorol. Ac oddiar hyny y cawn 
y weddi yn adnodau y testyn yn codi. Cynnwys y weddi ydyw, 
Grym character duwiol—character cyflawn fel y mae y dyn duwiol 
yn fyw. Y mae y dyn duwiol yn byn». Ychydig o honom mewn 
cydmariaeth sydd yn bym. Wrth ddweyd fod dyn yn bym, y mae 
hyny yn cynnwys llawer mwy na'i fod yn peidio marw. Y mae yn 
cynnwys fod y bywyd yn ateb y dyben, ac yn cael ei deimlo yn allu 
yn y cylch y byddo un yn troi ynddo, nes bod y byd yn y cylch 
hwnw yn teimlo oddiwrth ei fodolaeth. Yn debyg i'r dderwen yn 
y goedwig. Y mae hôno yn tyfu yn araf a distaw, ac yn tyfu trwy 
nerth bywyd o'r golwg; ond wrth dyfu y mae yn naturiol yn 
gwneyd lle iddi ei hunan yn mysg y coed. Felly y mae ambell i 
ddyn duwiol wedi gwneyd lle iddo ei hunan, lle y teimlir ei fod yn 
wag pan y collir ef o hono. Nid oes yno na sŵn na chynhwrf o'i 
gwmpas, ond y mae y gymydogaeth yn teimlo oddiwrth ei ddylanwad, 
Nis gwyddoch yn iawn paham ar y cyntaf, ond yr achos ydyw, fod 
y byd yn chwilio am fawredd mewn lle nad yw crefydd ee dangos 
ei fod. Y rheswm ydyw, cryfder character cyflawn. Dylanwad 
cymeriad ydyw y dylanwad cryfaf yn y byd hwn, a'r cymeriad cryf- 
af sydd yn meddu y dylanwad êangaf. Ond y mae cryfder yn dyfod 
trwy gynnydd. 'Trwy gynnydd y mae pob gwir gryfder yn dyfod, 
Y mae dechreuad bychan, os bydd cynnydd yn perthyn iddo, yn fwy 
sicr o ddiwedd da, na dechreuad mawr heb ddim 4ydd yn perth- 
yn iddo. Dechreuad bychan yw dechreuad gwir grefydd—teimlad 
tyner, mor dyner ag y byddai yn hawdd iawn ei ddifetha; ond trwy 
gael chwarae teg i gynnyddu, y mae yn dyfod yn gryf. Beth yw 
natur y cynnydd? Cynnydd ydyw “mewn gwybodaeth a phob 
synwyr.” Cynnydd yn egwyddorion crefydd, ac ym ei hysbryd. 
Gwybodaeth, a hôno yn gyfryw ag a fyddo yn troi yn brofiad. Y 
mae cynnydd mewn pob math o wybodaeth fuddiol yn wir werth- 
fawr; ond gwerth y cwbl yn y pen draw ydyw fod y cwbl yn cyd- 
weithio i sancteiddio y galon. Egwyddorion y gwirionedd ydyw y 
tir bras sydd yn tyfu prenau cryfion mewn sancteiddrwydd. Mewn 
pa beth y mae y cynnydd hwn yn dangos eì hun? Fe nodir yma 
dair elfen. Y gyntaf ydyw, “ Fel y profoch y pethau sydd â gwa- 
haniaeth rhyngddynt,” neu y “pethau rhagorol: -—Ysbryd barn. 
Profiad o ddylanwad pethau crefydd ar y galon yn cynnyrchu ym- 
deimlad hyw o'u gwerth; ac ymdeimlad o'u gwerth yn peri eu der- 
byn o ddewisiad, ac yn peri ymwrthod â phob peth anghydweddol 





PARCH, J, ROBERTS, - 98 
â'u hysbryd. -Y nosaf ydyw, “Fel y byddoch bur a dìiramgwydd 


hyd ddydd Crist:'— Ysbryd purdeb, ur, wedi eì chwilio yn, 


ngoleu yr haul a'i gael yn ddifrycheulyd, yn ddigymysg, Pur fel y 
goleuni eì hunan, Y goleuni llachar sydd yn profi ac yn dangos y 
purdeb ydyw dydd Crist, eì aìlddyfodiad,. Nid hwn sydd yn rhoi 
—_— hwn sydd yn eì ddangos. A nerth purdeb yn unig a 
y goleuni hwnw. Y drydedd olîen ydyw, “ Wedi oich cyf- 
lawni â ffrwythau cyfìawnder, y rhai sydd drwy losu Grìst, er go- 
iant a moliant ì Dduw.” Hyny yw, Ffrwythlondeb, Llawn o 
wythau cyfìawndor, Fol pren ar ba un y mae ffrwythau yn tyfu 
yn ol north y bywyd sydd ynddo, * Wedi eich cyflawni â ffrwythau 
cyfiawnder,” Sancteiddrwydd gan rym bywyd yn tori allan mewn 
gweithgarwch, nes y mae y dylanwadau a ddaeth o'r nefoedd trwy 
Iesu Grist, yn caol eu ded wyd yn ol yno trwyddo yn ogoniant a 
mawl ì Dduw, Y mae hyn yn wir yn rhagdybied anhawsderau, ond 
ymae yn fantais ì wìr grefydd gyfarfod âg anhawadorau weithiau. 
Ond or hyny nìd oddi yno y mae y cryfder yn dyfod, pa fodd bynag. 

Y mater dan ein sylw am ychydig fydd, CRYFDER CHARACTER 
DUWIOL FEL Y MAR YN FFRWYTH CYNNYDD MEWN GWIR GREFYDD, 

I. Cryfder barn. 

II, Prydferthwch sancteiddrwydd, 

1II. Cyflawnder ffrwythlondeb. 

I. Cryfder barn,  “ŵel y profoch y pothau sydd â gwahaniaeth 
rhyngddynt” Dyma ddoethineb gwydd gwybodaeth wedi troi yn 
brofiad, a'r profiad hwnw yn dysgu dyn pa fodd i fyw yn y byd. 
Calon dan lywodraeth gras yn mŷnu cael gwrandawiad ac ufudd 
dod, Y ddoethineb benaf yw gwybod pa fodd i fyw, a pha fodd ì 
farw—pa fodd ì fyw fol ag i allu marw, Fo fu y gwr goludog fyw 
yn gall ìawn, yn ol syniad y byd am ddoethinob, Ac felly yr edrycha 
y byd eto ar bob un Me yn byw yrun fath ag ef... Ond nid oedd 
yno ddim o'r doethinob y mae y nofoedd yn gydnabod fol y cyfryw. 
“O ynfyd” meddai Duw, Ac felly mae y nefoedd yn dyweyd wrth 
ben pob un o'r fath. Yn nghanol anhawadorau y mae y dyn duwiol 

n byw; ao nid pethau ìi chwareu â hwy ydyw anhawsderau bywyd. 
'o ddylai pob dyn duwiol fod yn feistr ar yr amgylchiadau y mae 
yn byw yn eu canol; ond y mae ofo yn feistr ar y pethau hyn i'r 
graddau y byddo eì galon yntau yn caol oì meìstroli gan ysbryd y 
gwirionedd, Ond pwy erioed fu yn ceisio byw yn dduwiol na 
mlodd mai y poth cyntaf oodd raid iddo gaol oedd north a dooth- 
dneb? O ddiffyg nerth a doethineb y mae dyn yn cymeryd eì arwaìn 
deimlad, Da iawn caol teimlad mor bell ag y mae yn myned, 

ond arweinydd peryglus iawn ydyw ar y goreu, Y mae teimlad yn 


^w 


7 


4 *" COFfANT Y 
“ * 

myned gydag amgylcniadau; y mae fel y môr yn freío ac yn llanw, 
Ond y mae yma rywbeth mewn crefydd sydd yn aros fel y graig yn 
sefydlog yn nghanol y tônau i gyd. O ddiffyg nerth a doethineb 
eto y mae dyn yn myned i gerdded y terfynau, i edrych pa mor bell 
y gall fyned heb fyned dros y terfyn, heb droseddu rheolau a chael 
ei alw i gyfrif. Ond y mae yma rywbeth eto mewn gwir grefydd 
sydd yn llenwi calon y dyn duwiol â chasineb perffaith at bob dryg- 
ioni, ac ymestyniad llawn â holl gryfder ei natur at yr hyn sydd bur, 
er ei fwyn ei hun. “ Da yw fod y galon wedi ei chryfhau â gras.” 
Pa fodd y gellir cael hyny? Trwy adnabyddiaeth o Iesu Grist, yr 
hwn sydd yr un ddoe, heddyw, ac yn dragywydd. Heb. xiii. 8, 9. 
Cynnyddwch mewn adnabyddiaeth o'i berson, nes dyfod yn debyg 
iddo; o'i aberth nes profi ei rinwedd ; mewn profiad o ddylanwadau 
ei ysbryd, nes darfod â phob peth arall mewn cydmariaeth iddo Ef. 
“Dechreuad doethineb yw ofn yr Arglwydd, —ymdeimlad o'i fawr- 
edd yn atdynu ein holl natur ato Ef ei hun. Pa fodd y mae hyn 
i'w gael? “Trwy faddeuant, medd y Psalmydd. _ Y mae gyda thi 
faddeuant fel y'th ofner.” Wrth deimlo fy enaid yn cael ei lethu 
gan euogrwydd ac anwiredd, yr wyf yn canfod glân yn dy faddeuant 
di; ac nid yn unig hyny, ond yn dy faddenant di yr wyf yn gweled 
dy ysbryd mawr maddeugar di yn dyfod i'r golwg nes cyffwrdd â'm 
hysbryd innau; ac y mae y cyffyrddiad hwnw yn atdynu fy holl 
enaid atat. “ Disgwyliaf am yr Arglwydd; disgwyl, fy enaid, ac 
yn ei air Ef y gobeithiaf. Fy enaid sydd yn disgwyl am yr Ar- 
glwydd yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore; yn fwy nag y mae 
y gwylwyr am y bore.” Ps. cxxx. 9,6. Y mae ofn yr Arglwydd, 
medd y Psalmydd eto, yn agoriad i ddirgelwch mawr duwioldeb. 
“ Dirgelwch yr Arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant E£; a'i gyf- 
ammod hefyd i'w cyfarwyddo hwynt.” Ps. xxv. 14.. Y mae yna 
ryw ddirgelwch yn perthyn i wir grefydd, ond nid yw yn ei ddat- 
guddio i neb, ond i'r rhai sydd yn ei meddu. Gwybod pethau yr 
efengyl, ydyw eu profi, a'r ffordd i'w profi ydyw rhoi ein hunain yn 
agored i'w dylanwadau. “ Os ewyllysia neb wneuthur ei ewyllys Ef, 
efe a gaiff wybod am y ddysgeidiaeth.” _ Ioan vii. 17. _ Rhaid oedd 
myned i'r tabernacl i gael gwybod beth oedd o'i fewn. Ond wedi 
myned yno, nid gweled â'r llygaid fuasai yn argyhoeddi dyn o werth a 
gogoniant y pethau, ond cael ei feddiannu âg ysbryd y pethau a'r lle 
i ddyfod allan oddi yno yn ol. Dyna sydd yn y gwirionedd. Teml 
fawr ydyw, lle y mae y pechadur tlawd yn cael myned i mewn i 
edrych ar ryfeddodau y Brenin mawr. Maddeuant pechod yw y 
tichet sydd yn rhoddi hawli fyned i mewn; ac ofn yr Arglwydd 
ydyw y porth sydd yn arwain iddi. Ewch i mewn a chewch weled 


' ŵw 
“ 


. 
PARCH. J. ROBERTS. bed 95 


/ . o. 
rhyfeddodau aneirif, rhyfeddodau trefn cadw AM. Ond os 
ewch i mewn yno, fe'ch meddiennir âg ysbryd y lle. A dyma 
'ddengys i chwi ogoniant anfeidrol y cwbl, “Dirgelwch yr Arglwydd 
'sydd gyda'r rhai a'i hofnant Ef.” Ond beth yn ychwaneg? “ A'i 
' gyfammod hefyd i'w cyfarwyddo,” i beri iddynt wybod.  Cyfiawn- 
'der y cyfammod fel llïan i'w gwisgo; goleuni y cyfammod fel lamp i 
oleuo eu llwybrau; sancteiddrwydd y cyfammod yn brydferthwch ar 
eu personau; doethineb y cyfammod i gyfarwyddo eu cerddediad ; ac 
ysbryd y cyfammod o'u mewn fel yn eì deml. Rhyw beth yn deb- 
yg yr oedd Paul yn ei deimlo pan yn dweyd, “ Ymnertha yn y gras 
sydd yn Nghrist lesu.” 2'Tim.ii.l. Gras, gair sydd yn ein hymyl, 
ac eto wrth edrych arno, y mae yn ymagor o'n blaen i anfeidroldeb, 
ac yn ymgolli mewn mawredd dwyfol. Gras Duw—nerth a chryf- 
der dwyfol yn dyfod i lawr atom ni i'n galluogi i fyw yn dduwiol yn 
y byd yma. Beth yw ei nerth? Cryfder person, aberth, a gwaed 
Mab Duw; cryfder cyfammod, maddeuant, bywyd, a sancteiddrwydd 
dwyfol; cryfder dylanwadau yr Ysbryd Glân. Pa mor bell y mae 
genym ni ran ynddynt? Mor bell ag yr ydym yn medru pwyso 
arnynt, a'u gwneyd yn eiddo i ni ein hunain. 

II. Cynnydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd. Dyma gyn- 
nydd tuag at Dduw, tua'r nefoedd, yn yr hyn sydd yn werthfawr yn 
ngolwg Duw, a'r hyn fydd genym byth. _ Natur lân yn cael ei nod- 
weddu gan sancteiddrwydd y gwirionedd, a delw Mab Duw yn ar- 
graffedig arni. Purdeb fel y goleuni. Sancteiddrwydd ydyw y 
nerth cryfaf o fewn y byd yma i gyd, pa un bynag ai i gyfarfod â 
llygredd y byd, aì i gyfarfod â phurdeb ofnadwy yr Anfeidrol ei hun. 
Dyma nerth Iesu Grist ei hunan, medd efe, i gyfarfod â'r temtasiyn- 
au oeddynt yn ymosod arno Ef: “Y mae tywysog y byd hwn yn 
dyfod, ond nid oesiddo ddim ynof fi;”—ddim yn fy natur i y gall 
ei demtasiynau gymeryd mantais arno; dim o'r un duedd ac ysbryd 
âg ef. Drwg yn y galon sydd yn tanio ac yn dyfod yn fllam wrth 
gael ei gyffroi gan y drwg oddi allan. Ond dyma un sydd nid yn 
unig yn siampl i ni i'w ddilyn, ond un sydd yn ffynonell nerth i 
ninnau hefyd i gyrhaedd yr un perffeithrwydd. Ni welodd y nef- 
oedd ychwaith ddim cryfach na sancteiddrwydd. Y mae braich 
Hollalluawgrwydd yn y nefoedd dan reolaeth ei sancteiddrwydd. 
Yn wir dyma yr unig gryfder y mae y Duw mawr yn ei cydna y: 
A phan yr ewch i ŵydd Duw, cymaint ag fydd genych o sancteidd- 
rwydd fydd eich nerth i sefyll yn ei wyddfod, a dim ond hyny. A 
“sŵn myned i ŵydd Duw sydd yn yr adnod hon. Dydd Orist! 

“Dydd Orist!! Dydd Crist!!! Mater bywyd fydd bod yn sanct- 
aigg yno. Heddyw mater bywyd ydyw cael maddeuant, a'n person- 


o COFIANT Y 


“- 

au Fy eu cyfiawnhau; ond yno bod yn sanctaidd fydd y peth 
mawr. Dydd Crist! A goleuni sydd yn dal ac yn llywodraethu y 
dydd. Fe sonir am ddau ddydd Crist yn y Beibl; dydd nerth Orist, 
a dydd barn Crist. Ufudd-dod a phrydferthwch sancteiddrwydd 
sydd yn nodweddu dydd nerth Crist; ond gweinyddiad cyfiawnder 
fydd yn nodweddu dydd barn Crist Ond ufudd-dod a phrydferth- 
wch sancteiddrwydd yn nydd nerth Crist sydd yn parotôi i gyfarfod 
â dydd barn Crist. Fe ddaeth yn ddydd pan y cyfododd Haul y 
Cyfiawnder yn ei nerth; ond fe wrthododd rhai y goleuni, gan garu 
y tywyllwch yn fwy na'r goleuni, nes y maent yn dywyllwch, yn 
aros yn y tywyllwch, a than y ddamnedigaeth. Ond y mae dydd 
arall yn dyfod i roddi pethau yn eu lle; tywyllwch mewn tywyll- 
wch fel y fagddu, a sancteiddrwydd yn y goleuni pur. _ Yn ngoleuni 
y dydd hwnw yr oedd hen saint y Beibl yn byw; ac wrth fyw yn 
ei gymdeithas o ran eu meddyliau, yr oeddynt yn presennoli y dydd, 
nes cyfuno dydd nerth Crist a dydd barn Crist â'u gilydd yn eu 
teimlad a'u profiad. A chyda hiraeth am dano ymestynent ato, am 
mai yno y perffeithid hwy ar ddelw Mab Duw. _ “ Canys ymddang- 
osodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn.” 
Dyma ddydd nerth Crist. Beth yw yr effaith? .“ Gan ein dysgu 
ni i wadu annuwioldeb a chwantau bydol, a byw yn sobr, ac yn 
gyfiawn, ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon.” Ond o ba le 
y ceir nerth i hyny? “Gan ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig, ac 
ymddangosiad gogoniant y Duw mawr, a'n Hiachawdwr Iesu Grist.” 
Ni fedrwn ni ddim byw fel eraill. Paham? Disgwyl ein Har- 
glwydd yr ydym i gael cyfrif oddi wrthym. Na, nid yn gwbl felly 

chwaith. Y mae yr hen gyfrif wedi ei hen setlo. “ Yr hwn a'i 
rhoddes ei hun drosom i'n prynu ni oddiwrth bob anwiredd, ac i'n 
puro ni iddo ei hun, yn bobl briodol, awyddus i weithredoedd da.” 
'Tit. ii. J1-14.. Yr ydym yn disgwyl am dano i orphen ei waith 
arnom. Yr ydym yn darllen yma, ar ein hysbryd, ôl ei law, nes y 
mae '*cin hymarweddiad eisoes yn y nefoedd, o'r hwn le yr ydym 
yn disgwyl yr Iachawdwr, yr Arglwydd Iesu Grist, i gyfnewid ein 
corph gwael ni, fel y gwneler ef yr un ffurf a'i gorph gogoneddus Ef.” 
Phil, iii. 20, 21. Y mae genym gymaint o gariad ato, yn wyneb yr 
hyn a wnaeth, nes y mae arnom hiraeth am gael ei weled megys ag 
y mae, canys “ni a wyddom, pan ymddangoso Efe, y byddwn gy- 
ffelyb iddo, oblegid ni a gawn ei weled Ef megys ag y mae. Ac y 
mae pob un sydd ganddo y gobaith hwn ynddo Ef, yn eî buro ei 
hun, megys y mae yntau yn bur.” 1 Ioan iii. 2, 3. “ Dydd yr Ar- 
glwydd a ddaw,” meddai Petr, “ megys lleidr y nos; yn yr hwn y ; 
nefoedd a ant heibio gyda thwrf, a'r defnyddiau gan wir w^ 


Us 
Uy 


PARCH. J. ROBERTS. 97 


doddant, a'r ddaear a'r gwaith a fyddo ynddì a losgir. A chan fod 
yn rhaid i hyn i gyd ymollwng, pa ryw fath ddynïon a ddylech chwi 
fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb, yn disgwyl ac yn 
brysio at ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y nefoedd gan losgi a 
ymollyngant, a'r defnyddiau gan wir wres a doddant? _ Eithr nef- 
oedd newydd, a daear newydd, yr ydym ni, yn ol eì addewid Ef, yn 
eu disgwyl, yn y rhai y mae cyfiawnder yn cartrefu.” 2 Petr iii. 
10-13. Dyma ddydd na welwyd erioed ei gyffelyb; nid oedd dy- 
fodiad y diluw, na dymchweliad Sodom, na phlŵau yr Aipht, na 
dinystr Jerusalem, i'w cyffelybu â hwn. _ Y nefoedd yn myned heib- 
io! y defnyddiau yn foddi gan wres! Ond betham hynoll? “Pa 
ryw fath ddynion a ddylech chwi fod?” Buasem ni efallai yn aros 
'ar hyn, ond meddai Petr, “yn disgwyl ac yn brysio at ddyfodiad 
dydd Duw.” Paham? Am fod genym grefydd a ddeil dân, a 
chrefydd a fydd ar ei mantais drwy hyny; ac am fod genym ni olwg 
ar rywbeth a fydd y tu draw i'r cwbl.“ Eithr nefoedd newydd, a 
daear newydd, yr ydym ni yn eu disgwyl :”— Eglwys heb arni na 
brycheuyn na chrychni, ond yn gwbl sanctaidd a difeius. 

IH. Cyflawnder ffrwythlondeb. “ Wedi eich cyflawni â ffrwythau 
cyfiawnder:” bod fel y pren o dan eì lawn ffrwyth. O mor hardd 
yrolwg! Bod fel pren y bywyd â ffrwythlondeb ac ireidd-dra tra- 
gywyddol arno, bob mis yn rhoddi ei ffrwyth, a dail y pren i iachâu 
y cenedloedd. 


PREGETH IX. 


Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddiwrth bob anwìredd, ac i'n puro 
ni iddo ei hun yn bobl briodol, awyddus i weithredoedd da.—Trrus ii. 14. 


YMDDENGYS fod cysylltìad rhwng yr adnod hon a'r ddegfed adnod, 
lle yr annoga yr Apostol Titus i gynghori gweision, a chyda hwy bob 
dosbarth o ddynion, ì “ ddangos pob ffyddlondeb da, fel yr harddont 
athrawiaeth Duw ein Hiachawdwr yn mhob peth;” wrth yr hyn y 
golygir yr angenrheidrwydd am ddwyn effeithiau mewnol trefn y 
prynedigaeth i ffurf weledig mewn bywyd ac ymarweddiad sanctaidd, 
er tystiolaeth i'r byd oddi allan am drefn y prynedigaeth; ac y mae 


H 
* 


a 


98 COFIANT Y 


yr adnodau dilynol yn cynnwys amryw ystyriaethau er argymhell 
yr annogaeth hôno. Cynnwysa; adnod y testyn ddadguddiad o drefn 
y prynedigaeth fel yr un a'r unig un sydd yn effeithiol i gynnyrchu 
sancteiddrwydd; yn gystal ag fel cymhelliad i ymroddiad i sanct- 
eiddrwydd, ac fel eglurhad pa i fodd y cyrhaeddir hyny, fel pe dywed- 
| asai: “Cofiwn yr hyn a wnaeth Efe drosom, yr hyn a roddes yn ein 

lle, y drafferth a gymerodd; cofiwn eiddo pwy ydym, a'r amcan oedd 
ganddo mewn golwg yn ein prynedigaeth—nid llai na'n cael ìi gyflwr 
diogel, yn bobl iddo ei hun, i feddu cymeriad sanctaidd, ac i fod yn 
ogoniant iddo ei hunan. 

" Ymddengys gan hyny fod yr Apostol yma yn edrych ar drefn y 
prynedigaeth yn ei pherthynas â dyfodiad y rhai sydd yn profi o'i 
dylanwad i'r fath gyflwr, ac i feddu y fath gymeriad ac ymarwedd- 
iad ag y byddo Duw yn cael ei glodfori, eì rinweddau eu mynegi, a'i 
enw mawr ei ogoneddu. Y mae bywyd ac ymarweddiad sanctaidd 
â'i wreiddyn mewn sancteiddrwydd egwyddorol oddi fewn: cyn- 
nyrchir hwn gan waith Ysbryd Crist ynom, gwaith yr hwn sydd yn 
seiliedig ar waith Crist trosom yn ein prynedigaeth, Y mae y pryn- 
edigaeth yn cael ei gyflawni trwy waith Crist yn rhoddi ei hunan 
trosom. Sail y cwbl yw cariad rhad, diddechreu, hunan-gynhyrfiol, 
y Duw mawr yn dwyn y Mab i roddi eì hunan trosom. 'Trwy roddi 
ei hunan trosom fe'n prynodd; ac y mae Efe yn neillduo y rhai a 
brynodd iddo Ef ei hun, ac yn eu sancteiddio. A'r sancteiddrwydd 
egwyddorol hwnw yn tarddu allan ac yn ffrwytho, yw bywyd duw- 
iol, yr hyn sydd er gogoniant a moliant i Dduw. 

Y mae yn ein “ prynu ni oddiwrth bob anwiredd. ì. Golyga an- 
miredd bechod yn ei hanfod, fel trosedd o gyfraith ; a chynnwysa 
bechod yn mhob ffurf arno, mewn euogrwydd, llywodraeth, a haulog- 
rwydd. Y mae i'r gair prynu ddau ystyr—rhyddhau o gyfyngder, 
odditan dc ledfryd deddf, a gwneyd peth yn eiddo i ni ein hunain 
trwy roddi ei lawn w erth am dano. Ond y mae y gair, fel y dynoda. 
waith Iesu Grist, yn cynnwys y ddau ystyr. Y mae y gair puro yn 
cynnwys y syniad dyblyg o neillduo a chyfaddasu. _ Efe a neilldua 
y prynedicion iddo ei hun, ac a'u sancteiddia. A'r neillduolrwydd 
a'r sancteiddrwydd hwnw sydd yn wreiddyn gweithredoedd da, ac 
yn nerth i'w cyflawni. 

Nid darpariaeth erbyn awr marw ydyw crefydd Mab Duw yn 
unig, nid moddion i gael gwaredigaeth rhag uffern, a chael gafael ar 
nefoedd rywfodd; o'r braidd y mae hyny yn deilwng i fod yn nod 
ac yu amcan eithaf yn ein golwg yn ein crefydd; o'r braidd y mae 
dim yn deilwng o byn ar wahan oddiwrth berffeithrwydd mewn 
sancteiddrwydd, fel y byddo Duw yn cael ei ogoneddu ynom. W: 


PARCH. J. ROBERTS. 99 


gwaith crefydd Iesu Grist ydyw codi y pechadur i gyflwr mor ddiogel, 
ì feddu cymeriad mor bur, i fod mor berffaith sanctaidd yn y diwedd, 
ac i fod o'r fath ogoniant i Dduw, fel na fydd gan angeu ddim niwed 
i'w wneyd iddo; na fydd gan uffern ddim i'w wneyd âc ef; ac na. 
fydd barn i fod arno, gan ei fod wedi myned trwodd o farwolaeth i 
fywyd; ac o ganlyniad na fydd lle cyfaddas iddo ond y nefoedd. Y 
mae llawer o sôn am farw gyda chrefydd, a chael crefydd erbyn 
marw; ond y mae pwys ar y bywyd gyda hon—y mae yn werth cael 
crefydd i fyw i Dduw yn y byd hwn, pe na bae sôn am farw; y mae 
yn werth cael crefydd. a'n codo i ogoneddu Duw yn ein bywyd yn y 
byd hwn, pe na bae sôn am fyd arallini i fyned iddo; o herwydd 
y mae ein Duw ni mor dda, a'i enw mor ogoneddus. A r grefydd 
hôno, a hôno yn unig, sydd yn fforddio gwely marw tawel, a bore y 
farn heb ddychryn, yr hon a'n cwyd i ogoneddu Duw yn y 'byd hwn. 
Y mae y grefydd sydd yn diweddu mewn bywyd tragywyddol yn 
dechreu mewn rhyddhau oddiwrth bechod, yn dilyn mewn gwneuth- 
ur yn weision i Dduw, ac yn ffrwytho mewn sancteiddrwydd. 

Sylwn ar dri o gysylltiadau mawr a nodir ymy testyn :— 

I. Fod cysylltiad rhwng yr hunan-roddiad a'r pryniad. 

II. Fod cysylltiad rhwng y prynu a'r puro. 

III, Fod cysylltiad rhwng y puro a'r gweithio. 

Golyga y cyntaf waith Crist trosom; yr ail waith yr Ysbryd ynom 
yn seiliedig ar y llall; a'r trydydd ein gwaith ninnau yn rhodio er 
gogoniant i Dduw, yn seiliedig ar waith. Crist drosom, a gwaith yr 
Ysbryd ynom. 

I. Y cysylltiad sydd rhwng yr hunan-roddiad a'r pryniad. Trwy 
roddi ei huaan drosom, fe'n prynodd. Y mae yr anwiredd yn cyn- 
nwys cyflwr dyn wrth natur, oddiwrth yr hyn y mae Orist yn prynu. 
Ac hwyrach y gellir edrych ar y cyflwr hwn mewn tri golygiad, sef 
fel y mae dyn yn euog, 'yn aflan, a than lywodraeth pechod; ac fel 
y mae dyn drwy byny yn meddiant y diafol a than ei lywodraeth. 
Ac y mae y fath gysylltiad rhwng y tri hyn fel y mae y naill yn 
ganlyniad y llall; a phan symudir y naill y mae y lleill hefyd yn 
cael eu symud. Yn yr euogrwydd y mae dyn yn gaeth dau dded- 
fryd gollfarnol deddf. cyfiawnder—y mue y nefoedd yn ei erbyn, a 
Duw yn wrthwyneb iddo. Ond paham y mae byny yn bod ond ar 
gyfrif y pechod sydd ynom? Paham y mae y nefoedd yn ein her- 
byn ond ar gyfrif yr egwyddor lywodraethol o anwiredd sydd yn y 
galon. Sail euogrwydd ydyw pechod, ac anghyfraith yw pechod. 
Nid oes gan ddeddf yn ei gallu condemniol ddim gafael ond ar 
bechod a phechadur, ac y mae pechod yn weithred sydd yn tarddu 
oddiar yr egwyddor lygrodiis sydd yn mhob dyn wrth natur. Beth 


100 COFIANT Y & 


wedi hyny ydyw dirgelwch nerth llywodraeth pechod arnom, onid 
yr euogrwydd a'r condemniad? Paham y mae gan bechod y fath 
ddylanwad arnom, ond am fod y nefoedd yn ein herbyn, a'n bod 
o dan gondemniad deddf cyfiawnder? Nid am fod pechod yn y 
ddeddf; na, y mae hôno yn dragywyddol berffaith gyfiawn, sanct- 
aidd,a da. Ac os âi di byth i uffern, ddyn annuwiol, ni bydd genyt 
yn dragywyddol ddim lle i godi bys, nac i ddyweyd gair yn erbyn 
Duw a'i gyfiawnder. Pa fodd ynte? Am fod pechod mor ddrwg 
nes cymeryd achlysur ar yr hyn sydd dda, a gweithio marwolaeth 
ynom ni trwy yr hyn sydd dda. “ Pechod wedi cymeryd achlysur 
trwy y gorchymyn, a weithiodd ynof fi bob trachwant. Canys heb 
y ddeddf marw oedd pechod. Eithr yr oeddwn i gynt yn fyw heb y 
ddeddf: ond pan ddaeth y gorchymyn, yr adfywiodd pechod, a min- 
nau a fum farw. A'r gorchymyn yr hwn ydoedd i fywyd, hwnw 
a gaedimi i farwolaeth.” Rhuf. vii. 8-10. Ar un llaw dyma y 
pechod, gan gymeryd achlysur ar yr hyn sydd dda, yn gweithio 
marwolaeth ynom ni; ac ar y llaw arall dyma y ddeddf sydd yn dra- 
gywyddol gyfiawn, sanctaidd, a da, a'r gorchymyn yr hwn ydoedd i 
fywyd, trwy y pechod wedi cymeryd y fath afael ynom yn ei gallu 
condemniol, nes y mae hi wedi troi i ni yn farwolaeth. “ Gan 
hyny,” meddai yr Apostol, “a wnaethpwyd y peth oedd dda yn far- 
wolaethimi?” fel pe buasai yn arswydo rhag rhoi y ddeddf fel 
achos o bechod, ac am ddangos pa mor ddrwg yw pechod, “Na 
ato Duw! Eithr pechod fel yr ymddangosai yn ; bechod, gan weithio 
marwolaeth ynof fi trwy yr hyn sydd dda: fel y byddai pechod trwy 
y gorchymyn yn dra phechadurus.' 

Y mae cysylltiad rhwng pechod yn ei euogrwydd a'i lywodraeth, 
â ll lyw odraeth y diafol arnom, a'i feddiant ynom. O ddiafol y mae 
pe ydoe a phechod yw sail ei lywodraeth; a thrwy bechod y mae y 
pechadurryn eiddo y diafol fel gwas, ac fel plentyn. “O'ch tad 
diafol yr ydych chwi, a thrachwantau eich tad a fynwch chwi eu 
gwneuthur,” meddai yr Iesu wrth yr Iuddewon _ Gallasai Ef ddy- 
wedyd, “Yr ydwyf yn gwybod mai eiddo y diafol ydych; o herwydd 
nid yw eich henwau yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd fy Nhad Ond 
yn lle hyny cyfeiria eu sylw at beth y gallasent brofi eu hunain 
wrtho bob dydd. “ Yr hwn sydd yn gwneuthur pechod, o ddiafol y 
mae,” meddai Ioan. Ond pa fodd y mae yn meddu llywodraeth mor 
lwyr arnom, onid am fod yr hyn sydd o hono, yr hyn sydd yn sail 
ei lywodraeth, yn egwyddor ynom ninnau? Pa fodd y mae gan ei 
demtasiynau y fath ddylanwad arnom nes ein tynu i bechu yn erbyn 
Duw, onid am fod rhywbeth ynom ni yn cyfateb iddynt? lê, d 
galon ddrwg di sydd yn cymmeryd mantais ar demtasiynau y diafol, 


—*- 


PARCH. J. ROBERTS. 101 


yn gystal a gorchymynion Duw, i bechu yn ei erbyn. Na ryfeddwn 
fod y diafol yn ein tynu i bechu yn erbyn Duw; ond rhyfeddwn ei 
fod wedi methu llwyddo cyn heddyw i wneyd ein calonau yn fath o 
uffern ynddynt eu hunain. _ Nid am nad oes digon o ddrwg ynom ni, 
a digon o nerth yn ei demtasiynau y mae heb fod felly, ond y mae 
i'w gyfrif yn unig i ras Duw. Yn awr y mae pechod mewn gweith- 
red yn yr ymarweddiad yn dwyn cysylltiad â'r hen gyflwr yn y tri 
golygiad a nodwyd. A chyhyd ag y mae yma bechod yn aros mewn 
gweithred, mewn gair, mewn meddwl dirgel yn y fynwes, y mae 
genym achos bob dydd i chwilio ein hunain, ac i daflu ein hunain 
wrth ei draed Ef am drugaredd yn aberth ei Fab. 

Yn wyneb hyn y mae prynedigaeth gyflawn yn cynnwys rhoddi 
atebiad cyflawn, hollol, ac am byth i dri hen gwestiwn mawr sydd 
wedi bod yn hofran uwch ben ein byd ni yn mherthynas Duw a dyn 
â'u gilydd am oesau lawer: “Pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda 
Duw?—Pa fodd y bydd yr hwn a aned o wraig yn lân ?—A pha 
fodd y'th osodaf yn mhlith y plant?” Ond y mae yr ateb i'r tri 
yn cael ei gynnwys mewn un ateb i hen gwestiwn mawr sydd yn 
cyfodi o eigion calon pechadur sydd, o dan argyhoeddiad Ysbryd 
Duw, wedi ei adnabod ei hunan; a'r hen gwestiwn hwnw ydyw, 
“ Beth sydd raid i mi ei wneuthur fel y byddwyf gadwedig?” Yr 
atebiad iddo yw, “ Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist.” Er yn euog, 
cred: er yn aflan, a than lywodraeth pechod, cred: er yn eiddo y 
diafol, yn blentyn i dad y celwydd, a thrwy hyny yn etifedd uffern, 
cred. Nac ofna; cred yn unig! 

Trwy gredu ti orchfygi 
Elynion rif y gwlith ; 
Cred yn yr Oen yn unig 
Fe'th wna yn hapus byth, 
Y mae Ef wedi ateb ynddo ei hunan holl gwestiynau mawr Duw : y 
mae Ef yn iawn i gyfiawnder, y mae ganddo allu i wynebu y diafol, 
i ddattod ei weithredoedd, a dinystrio ei lywodraeth; ac y mae 
ganddo waed i gyfarfod âg aflendid calon pechadur. A phan y mae 
ffydd yn eymeryd gafael ynddo Ef am fywyd a chadwedigaeth, y 
mae yn myned i mewn ac yn chwilio holl drysorau doethineb a 
gwybodae:h trefn y prynedigaeth, yn yr hon y mae pob cyflawnder 
yn preswylio, ïe, holl gyflawnder y Duwdod; ac y mae hon yn 
meddu digon o hyfdra a gallu i'w troi yn eiddo iddi hi ei hun. Yn 
awr dowch a'r hen gwestiynau mawr yn mlaen i ffydd : “ Pa fodd y 
'eyfiawnheir dyn gyda Duw?” Ei hateb yw, “Yn rhad trwy ei 
ras Ef, trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist Iesu.”—“'Pa fodd y 
bydd yrhwn a aned o wraig yn lân?”  “ Y mae gwaed Iesu Grist 


102 COFIANT Y 


ei Fab Ef yn ein glanhau ni oddiwrth bob pechod:” “ Sancteiddia. 
hwynt trwy dy wirionedd, dy air sydd wirionedd.” —*“ Pa fodd y'th 
osodaf yn mhlith y plant?” “ Pan oeddym fechgyn, oeddym gaeth- 
ion dan wyddorion y byd : ond pan ddaeth cyflawnder yr amser fe 
ddanfonodd Duw ei Fab, wedi ei wneuthur o wraig, wedi ei 
wneuthur dan y ddeddf; fel y prynai y rhai oedd dan y ddeddf, fel 
y derbyniem y mabwysiad.”  Gal.iv. 2-5. A daw ydyn sydd yn 
meddu ffydd i feddu hefyd wybodaeth brofiadol o bethau mawr yr 
efengyl, gwybodaeth trwy deimlo ei fod ef ei hunan wedi profi o 
honynt, yr hyn nas gall neb ei feddu heb ffydd. Y mae y credadyn 
yn gwybod beth yw cyfiawnhad, maddeuant, sancteiddiad, a mab- 
wysiad, trwy ei fod wedi profi o honynt. Y mae ffydd yn gwneuth- 
ur defnydd o Iesu Grist fel y mae yn brynwr a gwaredwr i bechadur, 
ac fel y mae wedi ei roddi ei hunan tros bechadur. 

A phan y sonir ddarfod iddo roddi ei hunan drosom, nid ydym i'w 
ddeall yn yr ystyr o ““er ein mwyn,” neu “er ein llesâd,” yn unig, 
ond trosom nî, yn ein lle. Nid fel merthyr y bu Orist farw, ond fel 
aberth tros, ac yn lle yr euog. _ “ Ni ddaeth Mab y dyn i'w wasan- 
aethu, ond i wasanaethu, ac ìi roddi ei einioes yn bridwerth dros la- 
wer.” “Yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth, Efe yn bechod drosom 
ni.” & Orist ein Pasc ni a aberthwyd drosom ni.” “ Crist a'n llwyr- 
brynodd oddiwrth felldith y ddeddf, gan ei wneuthur yn felldith 
drosom.” Pa fodd y gallwn gyfrif am farwolaeth mor ryfedd ar nn 
ystyriaeth arall? Paham y mae dyn yn marw? _ “ Daeth marwol- 
aeth ar bob dyn, yn gymaint a phechu o bawb.” * Paham y mae y 
saint yn marw? “Y mae y corph yn farw o herwydd pechod:” 
“ Cyflog pechod yw marwolaeth.” Ond paham y mae yr hwn na 
wnaeth bechod, ac na chaed twyll yn ei enau, yn marw? Ni welwyd 
erioed o'r blaen mo gyfiawnder a sancteiddrwydd Duw wedi ymwa- 
hanu, ac nis gwelir hwy byth eto felly; ond heddyw wele gyfiawn- 
der yn cerdded ei hunan heb gwmni sancteiddrwydd; cyfiawnder yn 
taro yr hwn nas gallasai sancteiddrwydd ei gasŵu, ïe, yr hwn nas 
gallodd cyfiawnder ganfod brycheuyn na bai ynddo erioed. Pa fodd 
y mae hyny yn bod? Oni wna Barnydd yr holl ddaear farn? A 
ddifethir y cyfiawn gyda'r annuwiol? Oni wneir rhagor rhwng y 
cyfiawn a'r drygionus? _ Paham y mae y diniwed, y cyfiawn odiaeth 
yn marw? “ Efe a archollwyd am ein camweddau ni, Efe a ddryll- 
iwyd am ein hanwireddau ni: cospedigaeth ein heddwch ni a rodd- 
wyd arno Ef.” A allwn ni fyned yn mlaen i ddiwedd yr adnod yn 
ddibetrus, “a thrwy ei gleisiau Ef yr iachawyd ni?” 

Daeth Iesu Grist i'r byd o bwrpas i farw; bu farw o bwrpas i 
gyfranu bywyd, ei fywyd ei hun, i dorf o golledigion. Fe dderbyn- 


PARCH. J. ROBERTS, 103 


hymyn gan ei Dad i ddodi ei einioes i awr ; ac fe ddaros- 
godd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angeu, ïe, angeu y groes. 
Gogoniant ei ufudd-dod oedd ei fod yn tywallt ei enaid i farwolaeth 
o wirfodd ei galon. Trwy yr Ysbryd tragywyddol, fe'i hoffrymodd. 
ei hun yn ddifaii Dduw. Nid ei berson ar wahan oddiwrth ei waith, 
na'i waith ar wahan oddiwrth ei berson, sydd yn iawn tros bechod— 
nid person, nid ufudd-dod, ac nid marwolaeth ar wahan oddi wrth 
eu gilydd, sydd yn iawn. Ond yma y mae y person yn ymostwng i 
ufuddhau, yn ufuddhau nes dioddef, yn dioddef nes marw ; yn cyf- 
lwyno ei hunan mewn gweithred o anfeidrol werth yn lle yr euog, 
trwy yr hyn y mae wedi uno gwerth bywyd a gwerth marwolaeth 
yn anfeidrol werth ei berson ei hunan. Ac yn hyn “Efe yw yr 
iawn.” Yr oedd yr aberth ar ŵyl y cymod yn arddangosiad cys- 
godol o hyn, ac yr oedd teimlad a chyflwr yr Iuddew wrth fyned 
adref o ŵyl y cymod yn arddangosiad o'r hyn ydyw teimlad a chyf- 
lwr yr hwn sydd yn credu yn yr Iesu: y mae wedi ei ryddhau oddi 
wrth euogrwydd pechod. Ac y mae y rhyddhad hwn oddiwrth 
euogrwydd, yn sail ac yn sicrwydd o ryddhad y. pechadur oddiwrth 
bob pechod, yn ei aflendid a'i lywodraeth, ac o'i berffeithiad mewn 
sancteiddrwydd a gogoniant. 

Ond cymnwysa y prynu hefyd, fod y rhai a ryddheir oddiwrth 
bechod yn cael eu gwneuthur yn eiddo i Dduw. Ac y mae y ddau 
beth hyn yn gysylltiedig â'u gilydd yn nhrefn Duw, yn gystal ag 
yn ngweddïau a dymuniadau y saint eu hunain. Ni fyn y saint 
ddim bod yn eiddo neb ond yr hwn a roddes ei hunan drostynt; ac 
nid oes gan Dduw yr un drefn i waredu heb hyny. _ Os nad eiddo y 
diafol ydym, nid eiddo ein hunain ydym ychwaith; os nad ydym at 
wasanaeth pechod, nid ydym at ein gwasanaeth ein hunain ychwaith, 
ond eiddo yr hwn a fu farw trosom. Y mae gan Dduw hawl arnom 
fel creaduriaid, fel mai trawsfeddiant yw defnyddio yr aelodau yn 
ngwasanaeth pechod. Ond y mae trefn y prynedigaeth yn cynnwys 
gwneuthur yr hyn oedd o'r blaen yn eiddo Duw fel creaduriaid, ond 
yn eiddo y diafol o ran llywodraeth a gwasanaeth, yn eiddo Duw o 
ran llywodraeth a gwasanaeth fel yr ydym yn greaduriaid iddo. 
“ Pan oeddych yn weision pechod, rhyddion oeddych oddiwrth gyf- 
iawnder. Oni wyddoch chwi, mai i bwy bynag yr ydych yn rhoddi 
eich hunain yn weision i ufuddhau iddo, eich bod yn weision i'r hwn 
yr ydych yn ufuddhau iddo; pa un bynag aii bechod i farwolaeth, 
ynte i ufudd-dod i gyfiawnder, Ond i Dduw y byddo y diolch, eich 
bod chwi gynt yn weision i bechod; eithr ufuddhau o honoch o'r 
galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. Ac wedi eich 
rhyddhau oddiwrth bechod, fe'ch gwnaethpwyd yn weision i gyf- 


104 COFIANT Y 


iawnder. Na theyrnased pechod gan hyny yn eich synb — 
i ufuddhau o honoch iddo yn ei chwantau; ac na rod eich ael- 
odau yn arfau anghyfiawnder i bechod ; eithr rhoddwch eich hunain 
i Dduw, megys rhai o feirw yn fyw, a 'ch aelodau yn arfau cyfiawnder 
i Dduw. Ac wedi eich rhyddhau oddiwrth bechod, a'ch gwneuthur 
yn weision i Dduw, y mae i chwi eich ffrwyth yn sancteiddrwydd, 
a'r diwedd yn fywyd tragywyddol.” Rhuf. vi. Ond nid yn unig 
yn was, ond y mae y syniad o was yn ymgolli yn y syniad o blentyn. 
“ Gwelwch pa fath gariad a roes y Tad arnom, fel y'n gelwid yn 
feibion i Dduw.” Pa fath gariad? Y cyfryw ag a roes y fath 
werth trosom. _ Pa fath werth drachefn? Y mae geiriau ysbrydol- 
iaeth yn pallu ei osod allan. Nid oes genym feddyliau digon eryfion 
i'w amgyffred. “ Gwerthfawr waed Orist” ydyw, pa faint bynag 
ydyw hyny. Mab Duw yn rhoddi ei hunan trosom. _ “ Er gwerth 
y prynwyd chwi.” 

II. Y cysylltiad sydd rhwng y prynu a'r puro. Y rhai a brynwyd 
y mae Efe yn eu neillduo iddo ei hun, ac yn eu sancteiddio. Fel 
gyda chenedl Israel, Efe a neillduodd hôno ìddo ei hun fel cenedl, 
Efe a'i neillduodd oddiwrth yr holl genedloedd oddi amgylch. “ Yn 
awr, gan hyny, os gan wrando y gwrandewch ar fy llais, a chadw fy 
nghyfammod, chwi a fyddwch yn drysor priodol i mì o flaen yr holl 
bobloedd; canys eiddof fi yr holl ddaear. A chwi a fyddwch i mi 
yn freniniaeth o offeiriaid, ac yn genedlaeth sanctaidd.” Exod. xix. 
9,6. Efea neillduodd y cysegr, a'r sancteiddiolaf mewn modd or- 
benig, i fod at ei wasanaeth arbenig Bf ei hunan; ac y mae neillduo 
a phuro yn cael eu cynnwys mewn sancteiddo bob amser. Y mae y 
saint yn eiddo neillduol Duw. “Eithr chwychwi ydych rywogaeth 
etholedig, breninol offeiriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i 
Dduw.” Y mae pob credadyn unigol yn cael ei wneuthur yn deml 
sanctaidd i Dduw. _ “ Oni wyddoch chwi fod eich corph yn deml i'r 
Ysbryd Glân, ac nad ydych yn eiddo eich hunain?” Cysegr sanct- 
eiddiolaf y Duw mawr ei hunan ydyw meddwl a chalon y dyn 
duwiol, lle y mae eì ogoniant i'w weled, ac Efe ei hun yn trigo. A 
dyma waith Ysbryd Duw, yw gwneuthur y prynedigion yn eiddo 
cyflawn iddo trwy ddyfod i breswylio ynddynt, a dwyn y gwaith da 
yn ei flaen ynddynt, a'i berffeithio. Gwaith ydyw hwn a ddygir 
yn mlaen yn raddol gan Ysbryd Duw. Y mae gyda hwn fel yr 
oedd gydâg Israel gyda gwlad Canaan. Yr oedd hôno yn eiddo Is- 
rael mewn hawl yn ol addewid Duw; ond yn raddol yr oedd y 
meddiant o honi, a'r llywodraeth arni yn cael eu cyrhaedd; ac fe 
adawodd Israel rai gelynion yn fyw, y rhai a fuant yn ddrain yn eu 
hystlysau am oesoedd. Y mae gan Dduw hawl ar, a meddiant yn eì 


a A 
b^ PARCH. J. ROBERTS. 105 
creaduriaid, a thrwy bryniant, ond yn raddol y mae y llyw- 
odraeth yn cael ei pnerffeithio.. Ond y mae adeg yn dyfod pan na 
fydd un pechod na chwant yn aros. “ Y dydd hwnw y chwilir am 
anwiredd Jacob, ac ni cheir ef.” Ni fydd dim drain yn ystlysau y 
dyn duwiol yn y nefoedd. Ni fydd dim o ôlion pechod na chôf am 
dano, ond yn nghân y gwaredigion eu hunain. 

Nid yw y neillduo o angenrheidrwydd yn cynnwys cymeryd allan 
o'r byd; ond neillduo i gyflwr na ŵyr y byd ddim am dano, i fod 
dan oruchwyliaethau nad yw y byd yn eu profi, ìi feddu cymeriad 
nad yw y byd yn ei ddeall; i dderbyn etifeddiaeth, a chael gafael ar 
ogoniant na chafodd y byd erioed ddychymyg am dano. Y maent 
yn y byd dros amser fel gweision eu Harglwydd, yn cyflawni amcan- 
ion y mae E£ wedi bwriadu eu dwyn oddi amgylch trwyddyrt. Y 
maent yn y byd, ac eto ar wahan oddi wrtho. Y maent ynddo yn 
halen, yn surdoes, yn oleuni, yn dystion dros Dduw wrth y byd an- 
nuwiol. Y maent ynddo fel yr oedd Iesu Grist ei hunan ynddo, yn 
sanctaidd, diddrwg, dihalog, didoledig oddiwrth bechaduriaid. 
Felly y gweddïa Iesu Grist drostynt. “ Nid wyf yn gweddïo ar i ti 
eu cymeryd hwynt allan o'r byd, eithr ar i ti eu cadw hwynt rhag y 
drwg.” Gad hwynt yn y byd am dymhor, y mae genyf fì waith 
iddynt i'w wneuthur ynddo. “Fel yr anfonaist fì i'r byd, felly yr 
anfonais innau hwythau i'r byd;” ond cadw hwynt rhag y drwg 
sydd yn y byd, rhag syrthio i'r pyllau budron y mae y byd yn ym- 
droi ynddynt. “O'r byd nid ydynt, megys nad wyf finnau o'r byd.” 
Ac yna dwg yr elfen arall i fewn, “ Sancteiddia hwynt yn dy wirion- 
edd.” 'Tybir fod yma gyfeiriad at waith yr offeiriad yn taenellu 
gwaed yr aberth ar yr aflan dan yr Hen Destament, a bod y gair yma 
yn sylwedd yr isop y cyfeirir ato yn Ps. li. 7. _““ Glanha fi âg isop, 
amialanheir.” Fel yr oedd yr isop yn cael ei ddefnyddio gan yr 
offeiriad i daenellu y gwaed, y mae y gair yn llaw Ysbryd Duw fel 
wedi ei drochi yn ngwaed yr Oen i'w gymhwyso at gydwybod a 
chalon aflan pechadur. Beth yw yr olwg newydd ar bechod, yr edi- 
feirwch am dano, y ffieiddiad newydd o hono, yr ymdrech newydd 
am ymadawiad oddi wrtho, a gafwyd y dydd o'r blaen wrth ddarllen 
y gair, neu dan weinidogaeth yr efengyl? Beth oedd yr olwg 
newydd ar Fab Duw, yr ymddiried newydd ynddo, y cariad newydd 
ato, yr ymdrech newydd gyda'i waith, y sêl adnewyddol dros ogon- 
iant ei enw? O, yr Ysbryd oedd yna yn cymhwyso y gwaed a'r 
tusw isop nes oedd yr hen bechod yn colli y dydd, nes oedd yna 
wahanu rhwng dyn a'i bechod, ac nes fod y dyn yn cael ei buro a'i 
sancteiddio yn yr hwn a'i sancteiddiodd ei hun i'r amcan hwnw. 
Wythnos y glanhad yw oes y Cristion ar y ddaear, pan y mae dan 


106 COFIANT Y 


oruchwyliaethau y neillduo, y puro, a'r glanhau, nes yn y dydd a. 
ddaw y bydd kei y 
Yn berffaith hardd, yn berffaith wiw, 
Ar ddelw Duw ei hunan, | 
III. Y mae cysylltiad hefyd rhwng y puro a'r gweithio. Ein 
puro ni y mae fel y byddem awyddus i weithredoedd da. 


PREGETH X. 


Fy Nuw a anfonodd ei angel, ac a gauodd safnau y llewod, fel na wnaethant i mi 
niwed ; o herwydd puredd a gaed ynof ger ei fron Ef; a hefyd ni wnaethum 
niwed o'th flaen dithau, frenin.— DANIEL vi. 22. 


Y MaAE yr adnod hon yn gwasanaethu fel agorìad i hanes a dir- 
gelwch llwyddiant a nerth Daniel. Un fantais arbenig, a hwyrach 
y benaf, sydd o astudio hanesion y Beibl ydyw, nid fel y byddai i ni 
ganlyn yr esamplau o dduwioldeb a gofnodir yno mewn modd ffurf- 
iol, ond fel y byddai i ni ddyfod i gyffyrddiad â'r egwyddorion sydd 
yn gorwedd dan yr oll, ac fel y gallo ein hysbryd yfed y bywyd a'r 
ysbryd sydd yn treiddio trwy y cwbl. Bywyd ydyw crefydd ac nid 
cyfundrefn o athrawiaethau, ysbryd ac nid dynwarediad dall o 
esampl yn cael ei gosod o'n blaen... Egwyddorion byw sydd yma yn 
gorwedd o'r golwg, ac yn rhoi cyfeiriad a threfn i'r pethau sydd 
oddi allan... Nid yw y bywyd oddi allan ond y wisg, y ffurf y mae y 
bywyd a'r egwyddorion mewnol yn eu cymeryd; ac nid amcan 
penaf hanesion y Beibl yw gwasanaethu fel esamplau i ni, ond er 
mwyn i ni gael dyfod i gyffyrddiad â'r egwyddorion anweledig sydd 
mewn crefydd. Y mae yn haws o lawer cymeryd gafael mewn gwir- 
ionedd pan y ceir ef mewn ffurf ymarferol na phan y ceir ef mewn 
ffurf athrawiaethol. Y mae y dyn wrth ymwneyd â'r athrawiaethol 
yn dueddol i ymgolli yn y beirniad; ond pan ddygir ef i gyffyrddiad 
â'r un gwirionedd fel y mae yn cael ei ddangos mewn bywyd, y mae 
heb yn wybod iddo ei hun yn yfed o'i ysbryd, ac yn cael ei ddaros- 
fwng gan ei ddylanwad. Nid traethodau ar athrawiaethau crefydd 
yw yr epistolau, nid corph o dduwinyddiaeth yw y Beibl, ond 
dynion Duw yn dyweyd eu profiad yn ngrym gwresogrwydd teimlad 


PARCH, J. ROBERTS, 107 


crefyddol, ac esamplau o athrawiaethau ein crefydd yn cael eu 
gweithio allan yn mywydau dynion sanctaidd Duw. Nid yw hyn 
yn gwneyd i ffordd â'r athrawiaeth—yr athrawiaeth ydyw grym a 
bywyd profiad crefyddol; ond y mae yn cyrhaedd ei amcan yn oreu 
pan y byddom yn cymeryd gafael yn yr athrawiaeth a ddangosir yn 
yr ymarferol, a phan y byddo yr egwyddor sydd yn gorwedd dan y 
cwbl yn cario awdurdod ar, ac yn cymeryd meddiant o'r holl enaid. 
Y, mae hanes Daniel ar lawer ystyr yn esampl deilwng iawn o efel- 
ychiad ; ond i ddyn yn barnu pethau oddi allan yn unig y mae yma 
lawer o bethau yn ei hanes sydd yn ddigon anesboniadwy. Ond y 
mae yr adnod hon yn agoriad i ddirgelwch y cwbl, ac yn ein harwain 
drwodd i'r bywyd, at yr egwyddorion sydd yn penderfynu cymeriad 
amgylchiadau ei fywyd—“puredd a gaed ynof.” Y mae dirgelwch 
nerth bywyd crefyddol rhwng y dyn ei hunan a Duw. Yr oedd gan 
Daniel reswm dros weithredu fel y gwnaeth, ac yr oedd y rheswm 
hwn yn rhywbeth rhyngddo a'i Dduw. _ Peth ag oedd yn gofyn am 
gryn radd o wroldeb oedd gwrthod bwyd y brenin, a dewis ffa a 
dwfr yn ei le; ond yr oedd Daniel wedi ei wreiddio mewn crefydd 
dda pan oedd gartref yn blentyn, ac nid anghofiodd ei gweithredu 
wedi gadael cartref. Nid oedd yr hyn a wnaeth Daniel ond peth 
bychan, ond y mae pethau bychain yn dangos egwyddor yn aml yn 
fwy effeithiol na phethau mawr; a'r bobl hyny a weithredant ar eg- 
wyddor mewn peth bychan sydd yn meddu digon o wroldebiddewis 
mewn pethau mawr. Ac y mae gwroldeb sanctaidd yn cynnyddu ac 
yn cryfhau wrth ei arfer, Y mae gorchfygu unwaith, os oes yna 
ddigon o ostyngeiddrwydd i beidio ymchwyddo yn y llwyddiant, yn 
help i orchfygu wedi hyny; y mae ymarferiad yn rhoi mantais i eg- 
wyddor i ennill nerth. Yr un egwyddor oedd yn Daniel yn gwrthod 
bwyd y brenin ac yn dewis ffa a dwfr, ag oedd wedi hyny yn peri 
iddo wrthod ufuddhau i orchymyn y brenin, ac yn peri iddo ufudd- 
hau i'w gydwybod ei hun, ac i orchymyn Duw; yr un egwyddor 
wedi cryfhau trwy ymarferiad. Pethau bychain sydd yn esbonio 
y cymeriad oreu o ddim. Y mae yn wir fod Daniel yn dwyn y 
puredd yn mlaen fel rheswm paham yr oedd Duw wedi anfon ei 
angel i'w amddiffyn, yr oedd yr amddiffyniad yn wobr am y puredd. 
Y mae hyn ar un olwg yn wir. Nid yw Duw yn pasio heibio 
unrhyw ddaioni heb dalu sylw iddo. Ond y mae Daniel yn ngrym 
teimlad crefyddol yn sylweddoli ei agosrwydd at Dduw, nes y mae 
yn edrych ar y cwbl yn y goleu hwnw. Y mae gwir grefydd yn 
dwyn ei pherchenog yn uniongyrchol at Dduw ; ac yn y goleu yma 
y mae Daniel yn esbonio ei holl fywyd. Yr oedd yn byw gan syl- 
weddoli ei agosrwydd at Dduw, ac y mae Duw yn ei gadw yntau. 


108 ' COFIANT Y . 

“ Puredd a gaed ynof ger eì fron Ef, ac ni wnaethum niwed ger dy 
fron dithau, frenin ;”' ac yntau yn cael ei gosbi yn awr am anuf- 
uddhau! Ond yn ngoleuni ei berthynas â Duw y mae Daniel yn 
siarad. Yn ol hyn dylem ufuddhau i'n huchafiaid cyn belled ag y 
mae eu gorchymynion yn peidio myned yn groes i orchymyn Duw. 

PUREDD GER BRON DUw. » 

I. Yn ei natur fel y mae yn cynnwys (1) Cydwybod ddirwystr 
ger bron Duw. (2) Sefydlogrwydd egwyddor yn wyneb amgylch- 
iadau bywyd. 

II Yn ei effaith fel y mae (1) Yn rhoi gwroldeb i gyfarfod an- 
hawsderau, ac i weithredu yn ol argyhoeddiadau cydwybod. (2) 
Fel y mae yn rhoi hyfdra sanctaidd yn y cyflawniad o ddyledswydd- 
au crefydd. 

I. Puredd ger bron Duw yn ei natur fel y mae yn cynnwys (1) 
Cydwybod ddirwystr ger bron Duw. ““ Puredd a gaed ynof.” Yn 
ol y Saesonaeg, “innocency mas found in me.” Cyfeiriad sydd yma 
at lŷs barn, cyferbyniad distaw rhwng llŷs Darius a llŷs y nefoedd, 
ac wedi dyfod trwy y treial yn fuddugoliaethus. Er fod y ddedfryd 
wedi cael ei rhoddi yn fy erbyn yn dy lŷs di, cyfodais fy achos i lŷs 
uwch, a'r ddedfryd yno oedd “ Dieuog.” _ Yr oedd ganddo gydwybod 
ddirwystr. Cydwybod yw y gallu hwnw, y gynneddf hôno mewn 
dyn i droi i mewn i sylwi ar, a barnu ansawdd fewnol y galon, a 
chymeriad y gweithredoedd, a hyny ger bron Duw. Cydwybod 
ddirwystr yw cydwybod yn cymeradwyo ansawdd fewnol y galon a 
chymeriad y gweithredoedd ger bron Duw, yn wyneb cyfiawnder, ac 
yn ngoleuni y gwirionedd. Ond dyna yr anhawsder, pa fodd i 
gysoni puredd Daniel, a chalon dwyllodrus Jeremiah? neu pa fodd 
y gellir cysoni Paul âg ef ei hun pan y dywed ei fod medi ei »erthu 
dan bechod, a phan y dywed drachefn ei fod iyn gwasanaethu Dun 
o'i rieni â chydnmybod bur ?. Y mae Jeremiah ei hun yn rhoi gwawr 
goleuni, “ Myfi yr Arglwydd sydd yn chwilio y galon.” Ond cawn 
esboniad clir yn mhrofiad y Psalmydd; “Canys gwnaethost fy marn 
a'm mater yn dda, eisteddaist ar orseddfainc gan farnu yn gyfiawn.” 
Ps. ix. 4. Achos drwg oedd, ond gwnaethost ti ef i fynu, gwnaeth- 
ost ti ef yn dda. Y mae cydwybod dda yn dwyn adref y farn dda y 
mae Duw wedi ei gwneyd, i gael ei sylweddoli yn llŷs calon, ac yn 
mhrofiad y dyn ei hun. Y mae y dyn moesol hwyrach yn edrych 
gyda boddhad ar ei weithredoedd yntau, ond iddo ef y mae y cwbl 
yn seiliedig ar hunanoldeb mewn rhyw ffurf neu gilydd. Y mae 
cydwybod dda, a barn dda yn gorphwys ar gyfranogiad o haeddiant 
un arall; y mae nerth cydwybod dda yn gynnwysedig mewn ffydd 
yn gweithredu ar berson dwyfol, ac yn y blas hyfryd, a'r pleser 


“PARCH. J. ROBERTS. 109 


anghydmarol sydd mewn cyfranogiad o rinweddau trefn y cadw 
trwy Iesu Grist. Y mae y dyn sydd yn cael ei farnu gan y gair, yn 
roi yn farnwr arno ei hun. Y mae cydwybod dda yn cario allan 
farn Duw ei hun yn erbyn bwriadau drygionus y galon, ac yn 
edrych arnynt yn yr un goleu ag yr edrych Duw arnynt. Y mae 
cydwybod bob amser yn condemnio pechod, os ca hi chwarae teg; 
ond y mae cydwybod bur yn dyfod i farnu pechod fel y mae Duw 
yn ei farnu, ac yn nhanbeidrwydd ei difrifwch y mae yn ymestyn 
yn mlaen at yr hyn sydd sanctaidd a phur, a thŷr allan mewn 
gweddi daer, “Chwilia fi, O Dduw, a gwybydd fy nghalon; prawf 
fi, a gwybydd fy meddyliau; a gwel a oes.ffordd annuwiol genyf, 
a thywys fi yn y ffordd dragywyddol.” Ps. cxxxix. 29, 24. Ofn 
dioddef cosb sydd yn arswyd i enaid y dyn annuwiol, ond ofn sanct- 
eiddrwydd Duw sydd yn llenwi mynwes y dyn duwiol. Y mae cyd- 
wybod yn dychrynu yr annuwiol rhag ofn canlyniadau y weithred 
ddrwg; ond y mae y weithred ddrwg ei hunan o ran ei natur yn 
ddychryn i gydwybod dda. Y mae hon yn troi yn farnwr ar ddrwg 
y galon yn ngrym y farn dda y mae Duw ei hun wedi wneyd. 
“ Bywiol yw gair Duw, a nerthol, a llymach nag un cleddyf dau- 
finiog, ac yn cyrhaeddyd trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, 
a'r cymalau a'r mêr, ac yn barnu meddyliau a bwriadau y galon.” 
Ac y mae y gair yn rhoi ei briodoleddau ei hun i'r enaid sydd yn 
cael ei fywhau, i farnu meddyliau a bwriadau y galon. 

2. Sefydlogrwydd egwyddor yn wyneb amgylchiadau bywyd. Y 
mae moesoldeb uchel yn gofyn fod gweithred yn cael ei chyflawni 
oddiar gymhelliad egwyddor, ond gall hôno fod yn gwreiddio mewn 
hunanoldeb. Ond y mae crefydd ysbrydol, ar y llaw arall, yn 
chwilio i mewn i ansawdd y galon, ac y mae sefydlogrwydd egwydd- 
or yma yn gwreiddio mewn purdeb calon trwy gyffyrddiad effeithiol 
â gair y bywyd mewn person byw. Y mae llawer o bethau mewn 
crefydd ag y mae eu pwysigrwydd yn cael eu penderfynu gan am- 
gylchiadau, ac y maent yn cyfnewid yn ol ein sefyllfa... Ond y mae 
yma ryw bethau ag sydd yn egwyddorion tragywyddol a digyfnewid, 
yn gorwedd dan bob cyfnewidiadau a ddichou amgylchiadau eu dwyn 
oddi amgylch. Rhaid i chwi gymeryd gafael yn y rhai hyn, a'u cof- 
leidio â'ch holl enaid. Y mae yma ryw wirioneddau mawr a syl- 
faenol i'w credu â'r holl enaid... Y mae yma ryw egwyddorion tra- 
gywyddol i ni i gymeryd gafael ynddynt fel am ein bywyd; y mae 
yma ryw wirioneddau ag y mae eu credu â'r holl enaid yn rhoi glân 
a gorphwysdra i'r meddwl cythryblus a'r galon ammheus. Y mae 
o bwys i ni sylweddoli y ffaith mai nid cyfundrefn o athrawiaethau, 

ond mai bywyd ydyw gair gwirionedd yr efengyl. Da os oes yma 


* 


110 .. COFIANT Y 


ddeall da yn athrawiaethau y gair yn y llythyren o honynt; ond 
cofleidiwn â'n holl enaid, cymerwn afael fel am ein bywyd, yn y 
gair sydd yn ysbryd ac yn fywyd. Y mae bywyd yn gyfnewidiol, 
ac aml y gellir dweyd nad yw bywyd yr hyn y mae yn ymddangos 
ei fod; ond y mae gair yr Arglwydd yn aros yn dragywydd; ac yr 
ydych chwi wedi eich aileni trwy y gair hwn, hyny yw, y mae y 
gair hwn wedi dyfod yn fywyd i'ch eneidiau. (aîr Duw. Beth 
ydyw gair? Mynegiad o feddwl, o ddirgelion y galon, trwy ba un 
y mae y galon yn ymestyn i gael cyffyrddiad â chalon arall. Gair 
Duw yw y moddion trwy ba un y gall y galon gael ei chyffwrdd gan 
galon Duw, a thrwy ba un y mae y gallu dwyfol yn cymeryd medd- 
iant o'r holl enaid. Cymerwch afael yn hwn fel am eich bywyd, ym- 
orweddwch o ran eich eneidiau arno; cewch felly afael ar y Duwdod 
ynddo; a thrwy brofi o ddylanwad y gair, cewch gyfranogi nid yn 
unig o sancteiddrwydd Duw, ond hefyd o'r anghyfnewidioldeb sydd 
yn anwahanol gysylltiedig â'i sancteiddrwydd Ef. 

Y mae rhywbeth gogoneddus mewn dyn fel dyn. Pan y ceir un 
o deimladau y natur ddynol, un o'i galluoedd yn rhywbeth tebyg i 
bur o ran ei ansawdd, y mae yn fwy gwerthfawr na dim arall ar 
ddaear. Y mae y natur ddynol yn ei phurdeb, ar wahan oddiwrth 
y cyfranogiad o'r dwyfol mewn crefydd, yn rhywbeth ardderchog. 
Camgymeriad mawr yw desgrifio dyn fel creadur amgylchiadau. 
Pan y mae dyn yn dyst o wirionedd mewn unrhyw gylch, y mae yn 


. gwneuthur ei hun yn feistr ar bob peth yn y cylch hwnw ond Duw. 


Pan y mae dyn yn dyst i wirionedd mewn ystyr anianyddol, ac yn 
cymeryd ei safle yn ddiysgog ar ffeithiau treên natur, y mae yn 
gwneyd ei hun yn feistr ar greadigaeth Duw. _ Felly hefyd yn y byd 
moesol. O'r braidd nad allem ddweyd fod rhai o'r hen athronwyr 
paganaidd wedi dyfod i gyffyrddiad â'r dwyfol, trwy fod eydymdeim- 
lad llwyraf eu heneidiau â'r gwirionedd. Ond beth bynag sydd yn 
y natur ddynol ynddi ei hun, cydymdeimlad a chydgyfranogiad o'r 
ddwyfol anian trwy air y gwirionedd dadguddiedig sydd yn gwneyd 
un yn feistr ar y byd hwn a'r byd arall. Y mae yn dechreu yn 
nefoedd, ac yn byw yno, ac y mae yn darostwng y byd hwn dan 
lywodraeth egwyddorion y nefoedd. Y mae yn cael ei lenwi yn llawn 
o Dduw, ac yn cael ei godi uwchlaw pob peth ond Duw. Y mae Ef 
wedi “rhoddi i ni addewidion mawr iawn a gwerthfawr, fel trwy y 
rhai hyn y byddem gyfranogion o'r duwiol anian; ac yn ngrym yr 
anian hon, trwy “roddi ewbl-ddiwydrwydd, yr ydym yn chwanegu 
at ein ffydd rinwedd, ac at rinwedd wybodaeth, &c.; canys os yw y 
pethau hyn genym, ac yn aml hwynt, y maent yn peri na byddom 
na segur na diffrwyth yn ngwybodaeth ein Harglwydd Iesu Grist.” i 


PARCH. J. ROBERTS. 111 


Y mae rhyw hen air yn dweyd, “ Gochelwch ddyn yr un llyfr, 
neu yr un idea.” Y mae rhyw nerth rhyfeddol mewn dyn pan fyddo 
eì feddwl a'i enaid wedi ei roddi ar un peth. Un felly oedd Wil- 
berforce: un felly oedd Howard. Un felly oedd Iesu Grist. Un 
gwaith oedd ganddo, ac yr oedd wedi ymaberthu i'r gwaith hwnw 
nes ei gario allan i berffeithrwydd. _ Dyn unplyg, wedi ei aberthu ei 
hun i un drychfeddwl ydyw dyn Duw. Y mae gwneuthur ewyllys 
Duw wedi cymeryd meddiant o'i ysbryd. Y mae ei brofiad yn gy- 
ffelyb i'r eiddo y Psalmydd, “ Un peth a ddeisyfais i gan yr Arglwydd, 
hyny a geisiaf, sef caffael trigo yn nhŷ yr Arglwydd holl ddyddiau 
fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr Arglwydd, ac i ymofyn yn 
ei deml.” Ps. xxvii. 4... Yr oedd y puredd hwn yn Daniel, y sef- 
ydlogrwydd hwn, yr ymlyniad hwn wrth un peth er gwaethaf gwg 
a ffafr y brenin... Y mae y byd hwn yn myned heibio, ond y mae 
yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys Duw yn aros yn dragywydd. 
1 Ioan ii. 17. 

II. Puredd ger bron Duw yn ei effaith, fel y mae 1. Yn rhoddi 
gwroldeb sanctaidd i gyfarfod anhawsderau, ac i weithredu yn holl 
amgylchiadau bywyd yn unol âg argyhoeddiadau cydwybod, ac â 
dysgeidiaeth gair Duw. Y mae rhai dynion yn byw megys mewn 
ofn tros eu holl fywyd gyda chrefydd—ofn gwneyd, ac ofn peidio 
gwneyd—ofn dilyn llwybr dyledswydd rhac ofn digio dynion, ac ofn 
peidio rhag ofn y gosb sydd yn dilyn hyny; ofni cydwybod, ofni 
dynion, ofni Duw, nes y mae eu hoes yn pasio heibio yn anfuddiol 
gan ofn. Ond y mae hyn yn codi oddiar un o ddau achos, naill ai 
oddiar anghywirdeb gyda chrefydd, neu ynte oddiar ei gwendid er ei 
bod yn bur cyn belled ag y mae yn myned. Yr ydym yn darllen 
am rai dynion sydd â meddwl dauddyblyg, ac yn gwneuthur eu cref- 
ydd yn rhyw gymysgfa o wahanol elfenau. Darllenwn am rai yn 
ofni yr Arglwydd, ac yn gwasanaethu eu duwiau eu hunain -—yr 
oedd rhai yn tyngu i'r Arglwydd ac hefyd i Malcham—yr oedd rhai 
yn proffesu enw yr Arglwydd, ond yn offrymu bara halogedig, yn 
dirmygu bwrdd yr Arglwydd, yn aberthu y cloff a'r clwyfus, yn 
gwneyd pethau i'r Arglwydd y byddai arnynt gywilydd eu cynnyg 
d cyd-ddynion. Y mae y dynion hyn yn gwneyd crefydd yn fan- 
tâis iddynt hwy eu hunain; y maent yn dilyn crefydd mor bell ag y 
mae rhyw fantais bersonol yn deilliaw iddynt eu hunain o hyny, yn 
eì dilyn fel y bydd amgylchiadau yn caniatâu. Ond y mae gwr 
dauddyblyg ei feddwl o'r fath yn anwastad yn ei holl ffyrdd. Yr 
hyn y rhaid i ni ei brofi yn mlaenaf oll yw grym y gwirionedd yn 
puro. Nid rhywbeth ydyw gwirionedd i'w gredu yn unig, ond peth 


i'w deimldŵ'i brofi. Glanhewch eich dwylaw, chwi bechaduriaid; . 


der 


b 


DD, 


112 COFIANT Y 


a phurwch eìch calonau, chwi â'r meddwl dauddyblyg.” Iago iv. 8. 
Byddwch bur, byddwch bur i chwi eich hunain, i argyhoeddiadau 
eich cydwybodau, i grefydd, i'r gwirionedd, i air Duw, iddo Ef ei 
hun. Byddwch bur i ddechreu mewn trefn i fym yn bur. “Y 
ddoethineb sydd oddi uchod, yn gyntaf pur ydyw,” unplyg, gonest, 
diragrith, yn glir a thryloyw drwodd fel y mae yn ymddangos. Yn 
arfogaeth y Oristion, un o'r pethau i'w meddiannu ydyw gwirionedd. 
Eph. vi. 14. Gwneled Duw ni yn ddynion unplyg ! 

Ond er iddi fod yn bur, peidiwn ag ymfoddloni ar grefydd wan. 
Nid yw yn ddigon i ni gael cymaint o ffydd ag a sicrha ein cadwed- 
igaeth, a dim yn ychwaneg; rhaid i ni ymestyn am ddigon i'n gallu- 
ogi ìi wneyd chwarae teg â chrefydd ger bron y byd. Rhaid i ni 
gael crefydd a'n nertha i ddweyd Na, pan y byddo achos y gwirion- 
edd yn galw am hyny, yn gystal ag IE, pan y byddo yn un â'r gwir- 
ionedd, Rhaid ini ddysgu credu yn y gwirionedd, yn gystal a 
gwneyd y gwirionedd, hyd yn nod pan y byddo hyny yn groes i'n 
hamcanion personol ar y pryd. Y mae crefydd yn codi ei pherchen 
i fod yn benderfynol. Un o'r pethau mwyaf peryglus yw chwarae 
âg argyhoeddiadau cydwybod, a pheidio eu cario allan pan fydd 
llwybr ein dyledswydd yn glir o'n blaen. Y mae egwyddorion y 
gwirionedd yn rhwym o lwyddo, ac ymroddiad syml i achos y gwir- 
ionedd a rydd wroldeb i ninnau i weithredu gyda phenderfyniad yn 
holl amgylchiadau bywyd. Rhaid i ni gael ein nerth o Ddnw; rhaid 
î ni gael puredd ger ei fron Ef. Nid yw bywyd oddi allan yn ddim 
_ ond arddangosiad byw o'r egwyddorion sydd yn gorwedd yn fyw 
yn y galon. A chymeriad wedi ei sylfaenu ar cgwyddorion y gwir- 
ionedd, ac yn byw yn y gwirionedd, sydd yn cario dylanwad ac yn 
cael effaith ddofn ar y byd. 

2. Puredd ger bron Duw yn ei effaith, fel y mae yn rhoi hyfdra 
sanctaidd yn y cyflawniad o ddyledswyddau crefydd. Y mae y 
credadyn yn aml yn ymdroi rhwng ofn a hyder; weithiau yn 
hyderu, a phryd arall yn ofni, ac y mae yr ofn yn fynych yn cyn- 
nyddu yr hyder. Ond fel y mae cariad Duw yn dyfod i feddiannu 
ei galon yn fwy llwyr, y mae hwnw yn raddol yn gweithio yr ofn 
ymaith. _“ Fy mhlant bychain, na charwn ar air nac ar dafod yn 
unig, ond mewn gweithred a gwirionedd. Ac wrth hyn y gwyd 
ein bod o'r gwirionedd, ac y sicrhawn ein calonau ger ei fron Ef. 
Oblegid os ein calon a'n condemnia, mwy yw Duw na'n calon, ac Efe 
a ŵyr bob peth. Anwylyd, os ein calon ni'n condemnia, y mae 
genym hyder ar Dduw. A hyn yw yr hyfder sydd genym tuag ato 
Ef; ei fod Ef yn ein gwrando ni, os gofynwn ddim yn ol ei ewyllys 
Ef. A nyni a adnabuom ac a gredasom y cariad sydgygon Dduw 

y 


J ym 
A. ; 
aw 


PARCH. J. ROBERTS. Ta 


£uag atom nì. Duw cariad yw: a'r hwn sydd yn aros mewn cariad, 
sydd yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau. Yn hyn y perffeith- 
iwyd ein cariad ni, fel y caffom hyder ddydd y farn; oblegid megys 
as y mae life, yr ydym ninnau hefyd yn y hyd hwn.” 1 Joan iii, 
18-21; v. 14,15; aiv. 16, 17. 


PREGETH XI. 


Dyma gyfraith y tŷ; Ar ben y mynydd y bydd ei holl derfyn ef. yn gysegr sanct- 
eiddiolaf o amgylch ogylch: wele, dyma gyfraith y tŷ.—EzeczEL xliii, 19, 


î 


Yn hyn a gawn ni yma yw dychweliad y gogoniant dwyfol ìi bres- 
wylio yn mhlith ei bobl, a desgrifiad o fangre ei breswylfod. Y mae 
hwn i'r Hen Destament rywbeth yn debyg i'r hyn ydyw y desgrifind 
o'r Jerusalem Newydd yn llyfr y Dadguddiad i'r Testament Newydd, 
Y mae yma bedair o gydmariaethau tlysion yn cael eu defnyddio a'u 


cyfuno â'u gilydd er desgrifio ei breswylfod: Tŷ, cysear, gorsedd- â 


ME— 


fainc, a mynydd. 'Tŷ yr Arglwydd--man ei breswylfod. Ei dŷ 

ydyw cartref dyn, yma y mae yn byw, ac yma y mae yn meddwl 

marw. Gwelir mwy o hono yma nag yn un llearall; yma y mae 
i'w adnabod oreu, y mae wedi dyfod mewn ystyr yn un a hwn." 
Cartref y Duw mawr yn mysg dynion yw ei dŷ. Ei breswylfod yn 
briodol ydyw y nefoedd; ond y mae am wneyd nefoedd fach ŵr y 
ddaear yma hefyd, a'r ffordd y mae am wneyd hyny ydyw, trwy 
eyd cartref iddo ei hun ar ei hwyneb. Presennoldeb Duw sydd 
yn gwneyd y nefoedd, a dyma sydd yn gwneyd tŷ iddo ar y ddaear. 
Dyma ei dŷ. Ond y mae ei dŷ yn gysegr, yn fan i'w addoli ynddo. 
Nid oes dim cysegr yn briodol ond i Dduw, ac nid oes dim yn gy- 
inhwys i gysegr ond gwasanaeth Duw yn unig. Y mae y.cysegr eto 
n fan gorseddfa. Perthyn fgredd y mao cyfraith. Y mae pres- 
wylydd y tŷ yn wrthddrych i'w addoli, ac y mae gwrthddrych yr 
addoliad yn Frenin mawr yn ei dŷ. Y mae yr orseddfa ar ben y 
mynydd, yr hyn sydd yn arwyddo dyrchafiad, cadernid, gogoniant, 
anrhydedd. Ac y mae y mynydd i lenwi y byd. Dyma bedair 
cydmariaeth; ond yr hyn sydd yn eyfuno y pedair ydyw presennol- 
deb y gogoniant—preswyliad Duw. _ Pethau gwag o ystyr ydynt heb 


A wy A- 


, ' 





114 COFIANT Y 


hyn. Pethau ydyw y rhei hyn sydd wedi eu gwahanu i raddau 
mawr yn mysg dynion. Nid i'r tŷ yr ewch i chwilio am orsedd, ac 
nid i'r naill na'r llall i chwilio am le i addoli. Y mae dyn yn gwa- 
hanu pethau am ei fod yn rhy fach i'w cyfuno â'u gilydd. Ond y 
mae Duw yn un digon mawr. Deuwch a phob awdurdod, mawredd, 

a gogoniant sydd yn perthyn i orsedd ; pob mantais sydd yn perthyn 
i gysegr fel man i addoli; pob dyrchafiad, a gogoniant, a chadernid 
sydd yn perthyn i'r mynydd,—cyfunwch hwy i gyd â'r tŷ, a chwi a 
fyddwch ar y ffordd i gael rhyw ddrychfeddwl am fawredd y rhag- 
orfreintiau sydd yn deilliaw i bobl yr Arglwydd oddiwrth ei bres- 
wyliad yn eu mysg. Ac y mae pob peth a_ berthyn i'r tŷ i gael eì 
lanw âg ysbryd ufudd-dod—ei nodweddu gan ysbryd addoli—ac i 
godi oddiar deimlad byw o agosrwydd perthynas â Duw yn ei gartref 
eihun. Cartref ysbrydol ydyw tŷ yr Arglwydd, a ehyfrauogiad. o 
ysbryd y lle a'n gwna yn un â'r lle fel ein cartref. | 


bh “ Dyma gyfraith y tŷ”—cyfraith, mewn cyferbyniad pwydiartl 
i'r cyfreithiau y cyfeirir atynt yn yr adnod flaenorol... Yno golyga 
; y trefniadau angenrheidiol i gario gwasanaeth y tŷ yn mlaen, ond 


yma rywbeth dyfnach na'r rhai hyny, ac yn penderfynu ansawdd y 
trefniadau. Fel y main spring yn y »atch yn gyru yr holl olwyn- 

ìon i gerdded, felly y gyfraith hon sydd yn symudydd i'r holl gyf- 
reithiau hyny. Y maent oll. yn dibynu ar hon. Ond beth ydyw y 

N gyfraith? Sancteiddrwydd. 'Tŷ cysegredig—cysegredig yn y gradd- 
au uchaf o sancteiddrwydd; sancteiddiolaf yw. Ac y mae ì fod felly 
“igyd: er fod ei derfyn ar ben y mynydd i gyd, y mae yr oll o hono 

yn sancteiddiolaf. Cyfraith tŷ yr Arglwydd yw ei sancteiddrwydd. 
Cyfraith yn ymgorphori mewn sancteiddrwydd, Sylfaen yr awd- 

5 Mrdod, grym y rhwymedigaeth, a character yr ufudd-dod yw sanct- 
Tn Nis gall y tŷ fod ond yn sanctaidd: dyma ddull ei 


mr 


fodolaeth: y mae o dan ddeddf sancteiddrwydd. Y mae ei fod yn 
dŷ yr Arglwydd yr un peth a'i fod yn dŷ sanctaidd; nis gall fod 
yn amgen na sanctaidd. Gallasai deddfau y greadigaeth, am ddim 
a'r a wyddom ni, fod yn wahanol; y mae y rhai hyn yn dibyny 
y ewyllys Duw am eu natur a'u parhad; ond pan y mae gwirion. 
edd, cyfiawnder, a sancteiddrwydd yp dyfod i'r cwestiwn, nis gall y 
rhai hyn fod yn wahanol, am euffbod yn egwyddorion sydd 
gwreiddio yn natur y Duw mawr dî hun. Nis gall Efe fod ond k 
_ ymae. “Goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo Ef ddim tywyllwch. 
e Nis gall Ef fod fel tywyllwch. Y mae Ef yn bod yn angenrheidio 
fel y mae. _ A sancteiddrwydd ydyw y dull y rhaîd i ddyn Duw fod 
oli ynddo. Nis gallwn fod yn ddynion Duw heb fod yn ddynio! 
sanctaidd. Cymeryd plan oddi wrtho ei hunan a wnaeth y D 


hb, NWY 





PARCH. J. ROBERTS. | 115 


mawr i wneuthur dyn duwiol. A dyma sylfaen ei gyfraith. Y 
mae yr hyn y mae yn eì ofyn yn ei gyfraith yn gorphwys ar egwydd- 
orion tragywyddol sancteiddrwydd, egwyddorion ei natur Ef ei hun. 
Hanfod ei gyfraith ydyw Efe ei hunan. Ac y mae ei dŷ yn dwyn 
cymeriad ei breswylydd. Ni all y tŷ fod ond yn sanctaidd. Y mae 
tŷ amsanctaidd i'r Ar glwydd yn wrthddywediad mewn geiriau; y 
mae yn peidio a bod yn dŷ i'r Arglwydd. pan y mae yn peidio a bod 
yn sanctaidd. A chyfranogiad o ysbryd y tŷ mewn sancteiddrwy dd 
ydyw y peth a'r unig beth sydd yn ffurfio perthynas â'r tŷ. Nid 
bod yr enw arnom ydyw bod yn perthyn i i'r tŷ, ond bod yn fedd- 
iannol ar ysbryd a chymeriad y tŷ. Y mae cyfraith wladol yn un 
â'r llywodraeth—ni all y naill fod heb y llall; ond y mae y gyfraith 
o ran ei huniondeb yn gorphwys ar afgyhoeddiadau dyfnaf calonau 
y deiliaid, a thrwy hyny y mae y llywodraeth a'r deiliaid yn un. 
Os edrychwch ar sancteiddrwydd y Duw mawr yn unig, y mae medd- 
wl am gydbreswylio âc E£ yn ofnadwy i galon lygredig; ond y mae 
preswyliad Duw yn ei 'dŷ yn rhoi sancteiddrwydd yn gystal ag yn ei 
ofyn. Ffrwyth yr hyn y mae yn ei roi yw yr hyn y mae yn ei ofyn. 
Preswylia Duw yn ei dŷ i amddiffyn ei sancteiddrwydd, i wasgar 
dylanwadau sancteiddiol, i blanu egwyddorion sancteiddrwydd mewn 
calonau sydd wedi ei golli. 

Y Mater a ganfyddwn yma yw, SANCTEIDDRWYDD TY YR ARGLWYDD, 


I. Mai gwreiddyn ac achos sancteiddrwydd y tŷ ydyw preswyliad 


Duw ynddo. 

II. Fod cryfder y tŷ ac awdurdod ei drefniadau yn 6yMADD i fesur 
ei sancteiddrwydd. 

III. Fod cysylltiad annattodol â'r tŷ yn cael ei ffurfio trwŷ gyf- 
ranogïad o'i ysbryd mewn sancteiddrwydd. 

I. Mai gwreiddyn ac achos sancteiddrwydd y tŷ ydyw preswyliad 
Duw ynddo. Un peth mawr y tŷ ydyw ei sancteiddrwydd. _ Beth 
ydyw sancteiddrwydd? _ Bod yn gwbl neillduedig i Dduw-a'i was- 
anaeth, bod yn gwbl lân oddiwrth bob rhith drygioni—cyfatebol- 

dd perffaith â'r hyn sydd wir. Beth ydyw dyn sanctaidd? Un 
sydd yn gwbl neillduedig i Dduw, yn gwbl lân oddiwrth ddrwg, a 
holl deimladau ei galon a gweithredoedd ei fuchedd yn cyfateb yn 
berffaith i'r hyn sydd wir. *'Tŷ sanctaidd ! —tŷ ag y mae y presen- 
noldeb dwyfol yn cael ei deimlo ynddo mor gryf, nes bod. y cwbl 
sydd o'i fewn yn hollol at ei wasanaeth, yn dwyn argraff ei ddelw, ac 
yn berffaith mewn uniondeb fel y dymunai y Duw mawr iddynt fod. 
Duw ydyw ffynonell sancteiddrwydd. _ Sail yr hyn y mae yn ei ofyn 
genym ydyw yr hyn yw Duw ynddo ei hun; a mesur yr hyn a 
ofyna y yr amlygiadau a roddodd o hono ei hunan i ni. Y mae 


“er b. 
“ ““ ^ & » " 
. “ ^ 
* a Sbd ( 


Casi 


116 | COFIANT Y 


y nefoedd yn sanctaidd am fod Duw yno, a rhaid i bob peth sydd yn 
dwyn cysylltiad â'i wasapaeth ar y ddaear ddwyn delw ei gymeriad ' 
Ef ei hun: “ Byddwch sanctaidd, canys sanctaidd ydwyf fi.” Ni 
fuasai gan y Duw mawr ddim tŷ ar y ddaear oni buasai iddo Ef ei 
hunan ddyfod i breswylio ynddo. Pan ymadawodd o'r deml, nid ei | 
dŷ Ef oedd hôno wedi hyny; “ ich tŷ,” a ddywedir wedi i Dduw. 
ei adael. Ond nid oes tŷ yn werth yr enw ond tŷ yr Arglwydd. 
Nis gall dyn byth wneyd ei gartref yn un man ond gyda Duw yn ei. 
dŷ; ac oni buasai am dŷ yr Arglwydd, buasem yn greaduriaid di- 
gartref am byth. Ond os ydyw Duw yn myned i breswylio ar y 
ddaear, y mae yn ddigôfl mawr i roi ei ddelw ei hunan ar bob peth 
man ei breswylfod, a rhaid iddo wneyd hyny. Ni all ei breswylfod 
lai na bod yn sanctaidd. Y mae Efe yn dragywyddol, hanfodol, ac 
angenrheidiol sanctaidd : “ Goleuni yw Duw.” Byddai yr un peth 
iddo beidio a bod yn Duw, a pheidio bod yn sanctaidd; ac y mae y 
gronyn lleiaf o anwiredd yn dragywyddol anghymodlawn â'i natur. 
Aeth Israel i feddwl nad. oedd nemawr o bwys yn neillduaeth y cy- 
segr, ac o'r herwydd dechreuasant osod eu hanwiredd i fynu yn 
nghysegr yr Arglwydd—yn magu llygredigaeth yn y lle mwyaf cy- 
segredig: “ Hwy a halogasant fy enw sanctaidd â'u ffieidd-dra, y 
rhai a wnaethant.” Ond dymchwelodd hyny am eu penau hwy eu 
hunain: “ Am hyny mi a'u hysais hwythau,” —fel yr ysodd y pryfed 
Herod nes ei farw, fel yr ysa y tân sofl, fel yr ysa y gwyfyn ddill- 
edyn, fel yr ysodd tân Duw y ddau dywysog ar ddeg a deugeiniau 
a'u deg a deugeiniau. Fe'u hysodd ìlid Duw hwynt, ac yna Efe a'u 
gadawodd hwynt. Mi a'u llosgais fel sofl, ac wedi hyny mi a'u gad- 
ewais. Ond y mae yn dyfod yneiol. A thros ba hyd yr wyt yn 
myned i breswylio yn eu mysg yn awr? Yn dragywydd: “A mi a 
drizaf yn eu mysg yn dragywydd.” Ond pa beth y mae yn myned 
i'w wneyd trwy breswylio yn eu mysg? 

1. Amddiffyn sancteiddrwydd ei enw yn y lle y mae wedi ei halogi. 
Anrhydedd pob peth crefydd ar y ddaear ydyw anrhydedd yr enw. 
Enw Duw ydyw ei gymeriad, ac y mae ei gymeriad dan gwmwl ar 
y ddacar o herwydd anwiredd ei bobl. Gogoniant ei enw ydyw ei 
gameteiddrwydd; ac y mae ein Duw ni yn Dduw eiddigus o anrhyd- 
eld oi enw, ac yn rhwym o amddiffyn ei sancteiddrwydd o flaen pob 
p>th. Rheswm mawr Duw am yr oll a wna ydyw ei enw ei hun. 
Paham y mae yn taro, yn ysu, yn gadael ei bobl? Er mwyn ei enw, 
y mae hwnw dan waradwydd. Paham y mae yn arbed, yn galw y 
crwydriaid yn ol, yn dyfod i breswylio yn eu mysg drachefn, yn 
maddeu yr anwiredd, yn rhoi calon ac ysbryd newydd? _ Er mwyn 
ei enw ei hun; “Nid er eich mwyn chwi yr ydwyf fi ymlwneuthur 


“ | ; AWG 


* 


”r 





PARCH. J. ROBERTS, 117 


hyn, medd yr Ârglwydd Dduw, bydded hysbys i chwi; tŷ Israel, 
gwridwch a chywilyddiwch am eich ffyrdd eich hun. Nid er eich 
mwyn chwi, tŷ Israel, yr ydwyf fi yn gwneuthur hyn; ond er mwyn 
fy enw sanctaidd, yr hwn a halogasoch chwi yn mysg y cenedloedd lle 
yr aethoch. A mi a sancteiddiaf fy enw mawr, yr hwn a halogwyd 
yn mysg y cenedloedd, yr hwn a halogasoch chwi yn eu mysg hwynt, 
fel y gwypo y cenedloedd mai myfi yw yr Arglwydd, medd yr Ar- 
glwydd Dduw, pan ymsancteiddiwyf ynoch o flaen eu llygaid hwynt.” 
Ezec. xxxvi, 92, 22, 22. 

2. Peri i'w sancteiddrwydd ei hunan, t drefn y sancteiddhad, 
gael ei argraffu ar fyd wedi ei golli. Nid oedd y tŷ, fel man ei bres- 
wylfod, ond canolbwynt y dylanwadau sancteiddiol ar y genedl a'r 
byd. Nerth sancteiddrwydd sydd yn gorchfygu pechod ; y mae gol- 
wg ar y Duw sanctaidd yn lladdfa iddo. Sylwedd y cysegr ydyw 
Iesu Grist, ac y mae dylanwadau sancteiddrwydd trwy Iesu Grist yn 
lladd peehod, ac yn argraffu delw cymeriad y Duw mawr yn ei le. 
Y maê yr amlygiadau a rydd Duw o hono ei hunan yn Iesu Grist, a 
thrwy ei Ysbryd, yn peri i annuwioldeb a llygredd wywo o'i flaen. 
A'r amlygiadau hyn o hono sydd yn creu y ddaear o newydd eto, yn 
fan i addoli a gogoneddu Duw. Yn mha le y cawn ni addoli Duw 
bellach? Nid yn Jerusalem, nid yn y mynydd hwn neu arall, ond 
mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Y mae yr amlygiadau o Dduw 
fel ysbryd pur a sanctaidd, yn cysegru pob man yn lle i addoli Duw 

'nddo. 

Ê If Fod cryfder y tŷ, ac awdurdod ei drefniadau, yn cyfateb i 
fesu> ei sancteiddrwydd. Y mae y Duw mawr yn, parhau yn dragy- 
wydd, am ei fod yn anfeidrol mewn sancteiddrwydd. Ac felly y 
mae eî lywodraeth, y mae hôno yn parhau yn dragywydd, am ei bod 
yn sanctaidd: “ Yr Arglwydd a bery yn dragywydd: Efe a baro- 
tôdd ei orseddfainc i farn; ac Efe a íarn y byd mewn cyfiawnder, 
a'r bobloedd mewn uniondeb.” Ps.ix. 7,8. Sancteiddrwydd ydyw 
sylfaen fawr holl drefniadau ei lywodraeth i gyd. Diogelwch ei 
lywodraeth ydyw ei sancteildrwydd. Os ydyw ei lywodraeth yn 
dragywyddol, y mae felly am ei bod yn sanctaidd. Yr hyn sydd yn, 
gryfder i'w lywodraeth sydd yn peri iddo gasâu a chosbi pechod. A 
dyma y rheswm hefyd ei fod yn noddfa i'r gorthrymedig, yn noddfa 
yn amser trallod. A'r rhai a adwaenant ei enw a ymddiriedant ynddo. 
A fyddwch chwi ddim yn diolch weithiau ei fod yn sanctaidd ? 

Sancteiddrwydd ydyw syl”aen a grym gorchymynion y Duw mawr 
i gyd; a pharch ìi Dduw ydyw y ffurf y mae sancteiddrwydd yn ei 
gymeryd yn y creadur. Y mae Duw yn ddigon mawr i fod yn dra- 
gywydd6l ddedwydd yn ei sancteiddrwydd ei hun, heb edrych allan 


s â 


112 COFIANT Y PARCH. J. ROBERTS. 


ohono ei hun; y mae yn ddigon mawr i fedru cyfranu ei hunan i 
bryfed gwael y llawr, mewn doniau heb fesur, a hyny êr eì fwyn ei 
hun; y mae yn ddigon mawr ì fedru gorchymyn ei greaduriaid, a 
gofyn y cwbl ganddynt er ei fwyn ei Run. Ond yn y creadur, y 
ffurf y mae sancteiddrwydd yn ei gymêryd ydyw parch i Dduw— 
parch i'w enw mawr. Dyma ydyw cariad at Dduw; a chariad at 
Dduw ydyw gwreiddyn ufudd-dod, hanfod addoliad ysbrydol, a byw- 
yd gwasanaeth y cysegr i gyd. Y mae parch i Dduw yn myned yn 
ddyfnach na phryder ynghylch rhyw fân reolau. Gwendid crefydd 
a diffyg sancteiddrwydd sydd yn dyfod i'r golwg mewn gorfanylder 
gyda mân drefniadau er eu mwyn eu hun. Dyma ysbryd Pharise- 
aeth. Nid yw y Beibl yn orfanwl gyda phethau bychain ond gyda 
dynion na allant, neu na fynant, godi uwchlaw iddynt. Y mae ys- 
bryd crefydd yn peri llenwi y pethau bach â'r egwyddorion mawr 
sydd yn hanfod crefydd, a hyny o barch i'r enw mawr. Nid oes 
dim gorchymynion yn y nefoedd, ond ysbryd pur, sancteiddiol, yn 
meddiannu y preswylwyr i gyd mewn fÌlam o gariad, nes llenwi y 
nefoedd o foliant a gwasanaeth pur am byth. “Nid i'r cyfiawn y 
rhoddwyd y gyfraith, eithr i'r rhai digyfraith ac anufudd; eithr diw- 
edd y gorchymyn yw cariad o galon bur, a chydwybod dda, a ffydd 
ddiragrith.” l Tim.i. 5,9. 

III. Fod cysylltiad annattodol â'r tŷ yn cael eì ffurfio trwy gyf- 
ranogiad o'i ysbryd mewn sancteiddrwydd. Y mae y tŷ yn cael ei 
wneyd i fynu o ddynion byw. 'Tŷ yr Arglwydd ydyw y cylch o 
ddynion duwiol y mae yn ei dynu o'i amgylch ei hun ar y ddaear. 
“ At yr hwn yr ydych yn dyfod, megys at faen bywiol, a wrthodwyd 
gan ddynion, eithr etholedig gan Dduw, a gwerthfawr. A chwithau, 
megys meini bywiol, ydych wedi eich adeiladu yn dŷ ysbrydol, yn 
offeiriadaeth sanctaidd, i offrymu aberthau ysbrydol, cymeradwy gan 
Dduw, trwy Iesu Grist. O herwydd paham y cynnwysir yn yr ys- 
grythyr, Wele, yt wyf yn gosod yn Seion ben congl-faen, etholedig, 
a gwerthfawr: a'r hwn a gred ynddo nis gw: aradwyddir. Eithr 
chwychwi ydych rywogaeth etholedig, breninol offeiriadaeth, cenedl 

penctaidd, pobl briodoli Dduw; fel y mynegoch rinweddau yr hwn 
a'ch galwodd allan o dywyllwch i' i'w ryfeddol oleuni Ef.” 1 Petr ii. 
4-9. “Yr hwn sydd yn gorchfygu, mia'i gwnaf ef yn golofn yn 
nheml fy Nuw i, ac allan nid â efe mwyach : ac mi a ysgrifenaf arno 
ef enw fy Nuw i, ac enw dinas fy Nuw i, yr hon ydyw Jerusalem 
newydd, yr hon sydd yn disgyn o'r nef oddiwrth fyNuwi:acmia 
ysgrifenaf arno ef fy enw newydd i.” Dat.iii 12. 


$ ? 


PRYDDEST GOFFADWRIAETHOL 


— BARCH. JOIIN ROBBRTS, ABERGYNOLWYN, 


Buddugol yn Nghymanfa Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd, Dosbarth y Ddwy 
Afon, 2 gynnaliwyd yn Bryncrug, Mehefin 1, 18S0. 


Y FEIRNIADAETH. 


Priodol iawn oedd gwaith Eglwys Abergynolwyn yn cynnyg Gwobr am y 
Farwnad oreu er côf am ei diweddar Weinidog. Ymddengys ei fod yn un o'r 
cymeriadau mwyaf prydferth a rhacorol a fagodd ein Cyfuudeb o gwbl. _ Yr oedd 
felly yn mhob golygiad arno:—fel dyn, fel efrydydd, bugail, pregethwr, ac fel 
Cristion; yr oedd yn y cwbl yn addawol a dysglaer. Wrth farw mor gynnar, 
eyffrôdd lawer iawn o alar a hiraeth, a daeth felly yn destyn rhagorol iawn i 
Farwnad. Derbyniwyd tair yn dwyn y ffug-enwau, Idwal, Athrist, Edmygydd, 
a Deigr ffydd, o dŷ eì gref ffon. 

*'* ** Deogrffydd o &ŷ eì gref ffon.—Y mae yr ymgeisydd hwn yn llenor 
coeth, ae yn wir fardd. Y mae ei ddarluniadau o Mr. ROBERTS fel efrydydd, 
bugail, Cristion, a dyn yn rhacorol, ac yn fwy cyflawn a gorphenedig na'r lleill. 
Tueddir fi i feddwl fod barddoniaeth ei alareb ef o ansawdd uwch nag eiddo ei eyd- 
ymgeiswyr, ac oblegid hyn, er cystal yw Edmygydd, ystyriaf Deigr ffydd o dŷ ei 
gref on yn oreu, ac yn deilwng o'r wobr. 

. Parch. J. J. RoBERTS, (Iolo Caernarfon). 





Y BRYDDEST. 


LLE dawnsia 'r Tegid Lyn o flaen y gwynt, ï 
Lle llifa r Ddyfrdwy 'n greision gwyn i'r eigion, 

Myfyriai baehgen hardd y dyddiau gynt, 
Yn lle ofera 'i amser ar chwareuon ; 

“ O foreu wawr ei daith bu'n “ dlws i Dduw ;” 

Hynodrwydd wydrai gamrau ei blentyndod ; 

Fel rhosyn chweg, dan nefol wlith bu fyw, 
Ac ymddadblygai mewn cyflymdra hynad. 


Unigol ydoedd ef yn mhlitk y plant, 
Mibrisiai eu ewmnïaeth a'u chwareuon, 
Ac ymneillduai, lle murmurai 'r nant, 
O adsain dadwrdd gwag y daearolion ; 
Cai yno ddysgu 'i wers yn “* fachgen da,'' 
Fel y mae meìb athrylith yn addysgu— 
Wn yfed addysg, fel mae blodau 'r ha” 
Yn yfed gwlith a gwlaw er iraidd dyfu. 


Unigol, hefyd, fel glwys lanc bu ef; ì 
Ei wreiddiol ddall ei nun» bob dydd weithredai ; 
nd yn mhob gweithred, ffrwyth athveylith gref 
Y bawb o'i gwmpâs gyson ymddadblygai : 
Nid diwyd gyda'i lyfr, a diog iawn 
A llwyr anfedrus, at orehwylion bydol, 
Ydoedd hwn ; ond i'r ddau fyd bu 'i fedrus ddawn 
« Yn prysnr ffurfio arlun arbenigol. 





120 


COFIANT Y 


i'r mynydd âi ar archiad mwyn eí dad, 
A llanwai yno swydd y craff fugeilydd ; 
Aradrai'r maes yn gymwys âr i'r had; 
Celfyddgar oedd, a medrus fel amaethydd ; 
Mewn llaw a llygad, cyflym oedd o hyd, 
Pe chwennychasai, i gofleidio Mamon; 
Ond ni o'i radd o'i galon lân i'r byd— 
Ennillwyd hon yn llwyr gan Frenin Seion. 


Ger troed y Berwyn seiniwyd gynta i lef— 
Y )lef a wnai i'r nefoedd lawenychu ; 
Ac fel y Berwyn, codai 'i ben i'r nef, 
Gan ddyfal, gyflym, esgyn ar i fynu : 
Corphoriâd oedd o air e arfaeth In, 
Am hyn nid rhyfedd fod ei fryd ar esgyn ; 
Y dwfr a sugna 'r ddaear gref o'r môr, 
Trwy rwystrau fyrdd, i'r môr y treigla wedyn. 


Wrth wel'd y llange, fel hyn, yn nghlai y llawr, 
Yn tyfu mor ddymunol tua'r nefoedd, 
Clodforai brodir Penllyn deg ei gwawr, 
A llonai 'r eglwys hyd ei hymysgaroedd : 
I'r Ysgol Sul, ei wawr, fel seren dlos, 
Ymlidiai ddwfn dywyllwch anwybodaeth ; 
Ac i'r Gyfeillach, ar deimladwy nos 
Fe ddenai belydr heulwen Cristionogaeili. 


1 loewi a minio'i gleddyf at y gwaith, 
Aeth, trwy arholiad, i Athrofa'r Bala; 
A ehadwai'i olwg, trwy holl gamrau 'i daitb, 
I £ynu at lwyddiant teyrnas y Messïah : 
Drwy hyn, umigol yma ydoedd ef— 
Unigol yn mhlith yr efrydwyr tanbaid ; 
Achosid hyn gan rymus dân y nef, ; . 
Yn cyneu yn angerddol yn ci enaid. 


Ymlonai yr efrydwyr, ambell dre, 
Av bleserdeithîau, ae mewn nwyf-chwareuon, 
Ar lwybrau prydferth, a lleehweddau 'r fro, 
Er adfer boen wrth yfed haf-awelon; 
Ond pur anfych y eeid ef i'w plish,— 
Fe sngnai ef o'i wersi nefol-hinon, 
Mewn congl ddiaddurn; a disgynai gwlith 
Ysbrydol i ireiddio.'i wersi syehion. 


Ymaddfedu mewn dysgeidiaeth A'i ffraethebau yn drydanol 
Lyncai 'i feddwl treiddlym ef, O wefreiddiol, ddoniol dân; 
yn al)wedd, o ragoriaeth, Ond fe welai'r nos yn Gyfob 
aur-wirìoneddau 'r nef: Yn attalfa ar ei waith, 
ryr ffarweliai â ehymdeithas, Feì na roddai i segurdod 
el adleniant gwag a hoen, Enyd awr ar ríwiau 'r daitb. 
weithiai fel ymroddwr addas And sy 
I iawnderau 'r teilwng Oen. FA ìn WI hwrsjn ^i 
Llawn elfenau cymdeithasol Yn eí lwydd ei enaid chwysaî, 
Oedd ei galon cang, lân, Blipai eî athrylith lawn ; 


. 


PABCH. J. ROBERTS. 121 
Rhwng clogwyni yr esgynai Ysgoloriaeth hawliai yma, 
At nod mfarwoldeb clir; Fel yn goron ar ei ben ; 
Fel y dringai, pôraroglai Treiglodd feini, eloddiodd byllau, 
Fel gam nardus Seíon dir. Dan deimladau prudd a llon, 
Llamai 'n gryf o wledd y Bala Wrth agoryd rhydlyd gloiau 
I Brif. Ysgol Cymru wen, At yr ysgoloriaeth hon, 


Ond cyson ddefnyddiai bob llwyddiant i lwyddo, 
I fyny y mynai ymsymud o hyd; 
I wyneb pob rhwystrau esgynai'n ddigyffro, 

“I FYNY!” oedd prydferth arwyddair ei fryd : 
Môr y Werydd ymchwyddai wrth draed Ceredigîon, 
Gan luchio gwyn-drochion yn addurn i'r traeth; 

Efelly cynyddai y llencyn ìreiddlon, 
Ar wledd y Brif- Ysgol, yn rymus a ffraeth. 


Rhodiai mewn arfogaeth Cristion, Dwy-sir bellach etifeddai 
Fflachiai ddawn addawol, glir ; Fel ei Gristionogol ardd ; 

Rhwydd ennillodd Geredigion, Ynddi n wresog iawn llafuriaì, 
Denodd law a serch y Sir: A'i enw fel ei blodau 'n hardd. 


Ond tra'r oedd ef yn prydferth ymddadblygu, 
Ar wledd golegawl, yn Môhrif- Ysgol Cymru, 
Edwinai Eglwys bruddaidd yn Meirionydd,— 
Gruddfanai dan ei rhwygiad a'i hystormydd ; 

Y baedd o'r coed mewn digter blin a'i turiai— 

O, bruddaidd ardd ! ei thlysni byw a rwygai! 

Gauafodd hon yn ngbanol haf o dlysni, 

A'i blodau grinent ar ei gwyrddion lwyni, 

A'r lle gyflawnwyd gynt gan bêraroglau 

Syn awr yn llawn o ddrygsawr marwolaethau ! 
Ond yn ei bryntni, carai'i phriod Seion, 

Ni wna ei gadael yn ei gwaed-archollion, 


Un eiliad hwy na chlyw ei llef, Mae gweddi Seion wan mor gref 
O'i ehlwyfus, edifeiriol, fron, Nes yw yn agor pyrth y nef, 

Yn esgyn at ei orsedd Ef Ac esgyn wna i fyny'n fyw 

Yn weddi am ei wyneb llon. Nes agor calon raslawn Duw. 


O Eglwys Jerusalem, Abergynolwyn, 

At orsedd trugaredd, gweddïau wnaent esgyn 
Am gymorth i rodio o'i nosawl drallodion, — 
A'i phriod a lamodd o gariad at Seion ! 


Fe drefnodd iddi hyfryd waredigaeth, 
Tra'r wylai yn ei nos o siomedigaeth ; 
Tra'r ydoedd fel y llong ar ddannedd creigiau, 
Bron, bron, a suddo 'n anadferol ddrylliau ; 
Dyrchafodd hi oddiar y graig, 
I nofio'n brydferth ar yr aig, 
Trwy gyfrwng grymus ;—R0BERTS a'i egnïon 
A alwodd Ion i'w chodi o'i pheryglon. 


Difyrus oedd ei weled wrth y gwaith 
O adfer hon yn ol i'w bri cyntefig; 

Y briwiau mawrion, fu am amser maith, 
Yn ddiymgeledd, noethion, dwfn, ac ysig, 


; | 
“Ad 
122 ——— (O0FIANT Y | | 
ì | 
Yn cael eu rhwymo gyda phryder cariad, 
Yn ddiwyd, eyson, ac ymroddgar iawn, 
Nes ennill, trwy ei Dduw, ei llawn adferiad. 


Fel bugail craffus, rhodiai gyda'i ffon 

Yn mysg ei braidd, i wylio 'u hysgogiadau ; 
A thlws belydrai'i wyneb llwydaidd, llon, 

Yn hardd gyfuno gyda 'i radlawn eiriau, 
Ennillent bawb i'w garu gyda grym, 

Nes ennill yn yr eglwys lwyr ufudd-dod ; 
Ond e'ai'r troseddwr ei geryddu 'n llym,— 

Cysgodi 'r Farn wnai ei ddysgyblaeth barod ! 


O RoBEnrTs anwyl! gwylaidd ydym ni 
I droi dalenau heirdd dy hanes di! 
Dy ymarweddiad sanctaidd, prydferth, sydd 
Fel twymn belydrau 'r haul ar desog ddydd, 
Yn fflachio i'n gwyneb gyda thanbaid rym, 
O, mae'n ddymunol! eto'n hynod lym ! 
Ei farw, gennad hedd, a ruai fel 
Y rhua 'storm i'n elyw._ A! ei ffarwel 
Oedd gleddyf miniog ddryllai ein calonau ; 
Ac eto'n ngafael adgof brwd 
Ennyna ffrwd o ddagrau. 
O serch yr eglwys 'hedodd fry i'w sedd 
O anfarwoldeb pur tu draw i'r bedd, 


Ond tra y safai 'n dawel, Ar bigog wely angau 
A'i lusern yn ei law, Cadd yfed gwin Tŷ 'i Dad, 
Ar lân yr hen Iorddonen ddu, Yn mhêrarogledd dwyfol ras 
Datganai yn ddifraw Yr haf o fyth-barhad : 
'-. _ Wirioneddolrwydd crefydd, Ei gariad brwd gynneuai 
Y nertli sy 'n aden ffydd ; Yn ngwres anfarwol hedd, ì 
A'r grym fedd gobaith ar y graig, Nes lluchio gwrcìehion gloewon, clir, 
Yn ngoleu dwyfol ddydd, Oleuent nos y bedd. 


Chwilfrydedd a fyn ddilyn llwybrau ei droed 
Drwy'i ymdaith fer; ac O ni bu erioed 
Mor llwyr awyddus i'w haddurno 'n hardd, 

' A'i gwneyd yn dlysach na'r rosynog ardd, 
Fel nôd o'i pharch ; ond gwêl o'i ol ryw dlos 
Eur-gadwen o arddunol, fywiol, ros, 
J)dadblygent ini yn ““ weithredoedd da, — 
Yn bêrafalau ein hysbrydol ha'; 

Yn llwyr gyfoethog o arddunedd drud, 

A phêrarogledd yn iachâd i'r byd ; 

Fel nad yw'n cael ond tywallt dagrau'i chur, 
Wrth syllu ar ei einioes dlos a phur. 


““ Dy ffyrdd, O Dduw, sydd yn y môr, 
A'th lwybrau yn y dyfroedd dyfnion !” 
'Tydi a'i rhoddaist uchel Iôr, 
I arwain d'eglwys o'i gwasgfeuon ; 
Tydi a wyddai bwysau 'r gwaith, 
A'r ddawn oedd raid ei ehael i'w wneuthur, 


| — 


'PARCH. J. ROBERTS. 


Cymwysaist RoBERTs bur i'r daith, — 
A llwydd coronaist ei holl lafur. 


Paham, paham, O Brynwr byd, 

Y gelwaist ef i'r nef mor gynnar ? 
Ni bu, ar sail dy angau drud, 

Well gweithiwr yn dy eglwys ar y ddaear; 
Yn ffrwytho 'r oedd, fel iraidd bren, 

A'r wlad yn blysio'i aeddfed ffrwythau ; 
Ond galwyd ef i'w orsedd wen, 

A'r wlad yn synu yn ei dagrau. 


Mae 'r haul yn sugno 'r gwlithyn glân 
Sy'n berl tryloew ar wellt y ddaear ; 

Rhy egwan yw i ddal i'w dân 
Ymsaethu arno, ronyn llachar : 

Efelly ROBERTS,—gwlithyn oedd 
Ireiddiai fân rosynau amser ; 

Yn gloewi mewn sancteiddrwydd coedd,— 
A sugnwyd fry gan Haul Cyfiawnder. 


Sancteiddrwydd ! dynai bwnge o hyd, o hyd, 

Ei enaint oedd i'r cyfeillachau hyfryd ; 

Agorai flwch yr enaint hwn i'r byd, 

Yn ei bregethau o'r areithfa hefyd : 

A bywyd sanctaidd oedd ei fywyd ef, 
Yn un cyfuniad tlws o nef-deleidion ; 

Drych cywir rodd o'r brydferth ffordd i'r nef,— 
Esiampl fyw i ddenu *r daearolion. 


Wrth sôn am yr areithfa, cofio wnawn 
Am RoBERTs fel pregethwr gwresog, llawn 
O egni a difrifwch, ger ein bron, 

A rhyw ddyeithrwch ar ei wyneb llon— 
Rhyw nefol wawr yn ymbelydru 'n fyw, 
Fel adlewyrchiad tlws o gwmni Duw. 
Dysgleiriodd gwyneb Moses fel y wawr, 
Gan adlewyrchiad o'r gogoniant mawr: 
Gogoniant Duw aeth heibio genau 'r agen, 
A wnaeth ei wyneb fel ymdaeniad heulwen. 
O'r dirgel deuai RoBERTs i'r areithfa, 

A'i genadwri 'n gref oddiwrth J EHOFA ! 
Ei wyneb dan belydriad dyeithr, llon, 
A'ieiriau'u dân o'i wresog, sanctaidd fron, 
Yn disgyn yn gawodydd ar ein clyw, 

O dan arddeliad dwyfol Ysbryd Duw, 

Nes gwneyd i'r galon gallestr doddi 'n llyn, 
A chodi 'r Cristion gwan i ben y bryn: 

Tra tynai'r balch i'r llwch yn drist ei lef, 
Dyrchafai'r Cristion fyny tua'r nef. 

O RoBERTS anwyl! teimlo 'r cleddyf wnai 
Yn ysgar rhwng ei berson hardd a'i fai, 

Ac yn y teimlad hwnw rhoddai i ni 
Botelau o feddyglyn Calfari. 

Ymsiglai a dirgrynai drwyddo oll, 


129 


134 


w— 


l05 


COFIANT Y 


Fel pe b'ai 'r gwirioneddau pur, di goll, 
Yn siglo'i gyfansoddiad fel daeargryn ; 
Ond hyawdl oedd ei wirioneddau 'n disgyn. 
Ei bregeth oedd yn euraidd gadwen o 
Ymresymiadau, 'n galw nerth y co” 

A'i holl ddyfalwch, i drysori 'r gwir 
Gyhoeddai'n hyawdl, dan arddeliad clir. 
Ac yn yr oll,—ei wedd, a'i deimlad byw,— 
Caed prawf ei fod yn anfonedig Duw. 
Esgynodd fel pregethwr, at y nôd 

Sy'n codi'r cynnulliadau'n falch o fod 

Ei gewri grymus ef, yn fynych iawn, 

Yn gwlawio iddynt iachawdwriaeth lawn. 


Awn etto i'r gyfeillach, lle y cawn 
Amrywiaeth profiad, ac amrywiaeth dawn, 
Yn llifo ac yn llanw'n afon gref, 

Gan godi aml i sant ar awel nef, 

I hwylio mor naturiol heibio'r haul 

At Grist, i'w orsedd, am ei wobr ddiail. 

JOHN ROBERTS gawsom mewn cyfeillach gynt ! 
Ac fel mae'r haf-foreuol awel wynt 

Yn llanw 'r lle â pherarogledd blodau, — 
Rho'i ef bêrarogl nefol i eneidiau ! 

Wrth wrandaw 'r plant, dechreuai bêrarogli, 
Nes yr adfywiai 'r gynnulleidfa drwyddi ; 
Agoriad gwell, ni chafwyd gan un sant, 

I unrhyw gwrdd na ROBENTS gyda 'r plant; 
Fel Iesu Grist, ei Feistr Mawr, mor fwyn, 
Cofleidio wnai y tyner egwan ŵyn, 

Gan nerthu 'u cynnydd gyda dwyfol faeth ;— 
O fronau 'r hen adnodau tynai laeth, 

A wnai eu cynnydd hwy yn amlwg iawn ;— 
Ysbrydol-wridog oedd eu llewyrch llawn : 
Ymborthai 'r henwr, dan ei goron gwyn, 

Ar wleddoedd maethlawn RoBERTs i'r rhai hyn, 
(Rhyw linell dlos yn arlun prid y sant, 

Oedd ei weithgarwch diflin gyda 'r plant.) 


Ond dacw fo, fel angel têg ei wawr, 
Yn d'od i'r gynnullfeidfa o'r sedd fawr ; 
Y bugail yw, yn d'od mewn cadarn aidd, 
I roddi tro yn mysg ei egwan braidd :— 
Llefara am werthfawredd bywyd pur,— 
Y bywyd sanctaidd, —a'i fendithion clir :— 
Y cliria 'r meddwl fel i weled Duw,— 
Ac ymfwynhau trwy ei gymundeb byw ;— 
Nad oes tywyllwch nad yw ynddo 'n wawr, 


” Y ffurfia nef i'r Cristion ar y llawr;— 


SB 


Mor wael yw ffug,—a'r broffes wâg o'i bendith,— 
A rhoddai ergyd llym ar goryn rhagrith ; 

A diwedda 'n uchel :—** O yy sylwedd mawr, 

Mae 'n rhaîd, wrth hwn â'r olaf gyfyng awr !»? 
Ond hedai'n wastad draw at doriad dydd 


PARCH. J. ROBERTS. 


I'r holl fendithion, —sef yr Iawn a ffydd 
Fel hyn trydanai ein calonau ni 

A gwefrdân gwirioneddau Calfari ; 

Nes gwneyd i'r cewri nofio tua 'r lân, 

A hwyliau profiad yn tryloewi'r fan ; 

Ac os na fedrai'r gweiniaid seinio'n glir, 


Bloesg-ddywedent,—'* Da yw in' fod yma'n wir 1” 


“_ 
gy. YL2D 


A nefol swyn y llanwai ei holl gylehoedd ; O halen pur! attaliodd lygredigaeth: 


Un oedd a'i ymarweddiad yn y nefoedd ; 
Fel nad oedd modd i eiddigeddus elyn 
Gyfeiyio at wall yn ei gymeriad dillyn ; 


O RoBERTS anwylaf! mae'i enw'n anfarwol, 


Yn adsain fel lleddfnod rhwng cymoedd ein gwlad ; 


Mae 'n archoìl i fynwes Gwyllt Walia grefyddol, 
Roi ffarwel i lanc mor aruchel a mad : 

Bu 'n hardd efengylwr, ac felly 'n rhyddfrydol, 
Yn ennill calonau pob enwad yn rhwydd ; 

Attynai ymdrechion ei einioes ymroddol, 
Edmygedd pob Cristion ar fawredd ei lwydd. : 


Llŵyr gredai mewn gweddi, a chyda chysondeb, 
Yn ddirgel a chyhoedd, cyflawnai ei gwaith : 
Nes ydoedd fel trydan yn ei hangerddoldeb, 
Yn toddi calonau,—'n troi llygaid yn llaith ; 
Offrymai 'i ymdrechion drwy hon at yr orsedd :— 
Ymnerthai i'w waith drwy hardd weddi y ffydd ; 
Ac felly âi allan mor gryf â'r gwirionedd, 
. I nos 0 dywyllwch, a'i deimlad yn ddydd. 


ôd 


Ei weddi ddefnyddiai fel cloch yn y nefoedd 
I alw am swm rhyw addewid, neu ddawn ; 


. Fel plentyn, eynhyrfai â hon ymysgaroedd 


Ei Dad, i'w gofleidio a'i ateb yn llawn: 
Fe redai at linyn y gloch euraidd yma 

O fwyniant a chwerwder trafferthion y llawr ; 
Pob testyn i weddi f'ai iddo'n attynfa, 

Doedd dim yn rhy fychan na dim yn rhy fawr, 


Mae rhai cyfarfodydd, dan eneiniad ei weddi, 
Hyd heddyw i'n côf fel yn orlawn o Dduw ; 

Mae 'r geiriau a ddyblai, a dreblai, o ddifri', 
Fel pe'n mynu chwareu o hyd ar ein clyw : 

Trwy i lais peroriaethus, a'i fêl-wirioneddau, 
A'i bur afaelgarwch wrth orsedd ei Dad, 

Fe dynai wlaw 'r nefoedd î ìawr yn gawodau, 
A chodai'i wrandawyr i nef o fwynhad. 


Hardd, hardd, ieuange Gristion, oedd einioes o lafur, 


I wneyd adolygiad o honi 'n yr hwyr; 
Beirniadaeth cydwybod o fewn yn rhoi cysur, 

A nefoedd a daear yn dwyn lloniant llwyr: 
Grawnsypiau hyfrydwch yw ffeithiau 'r gorphenol, 

Yn sŵ yr [Iorddonen gwnant nef o fwynhad; 


O ganwyll dlos! ymlidiodd anwybodaeth 
Gorleinw hyn fynwesau fyrdd â galar: 
Collasom un a'i eisieu ar y daaear, 


yd 





i 


Uu 


ï 


M 


' 


i , ŵg —w— y AE 4 
COFIANT Y PARCH. J. ROBERTS 


A nerthant ei obaith a'i ffydd i'r dyfodol, - 
I sugno adloniant o'i ddwyfol ystad. 


Beth yw cyfrinion llwydd dy gewri glân, 
Ti Benllyn hoff? Ai ysbryd Green y Bala, 

Ac ysbryd Charles, yn rhyw gyfunol dân, 
Wna 'u codi hwy i ysbrydoli Gwalia ? 

Gweithgarwch sy'n nodweddu'th gewridi: 
Gweithgarwch gyda hyder a gwresogrwydd ; 

A'u llwyddiant yn ymdaenu fel y lli', 

Ac ar ei ol tŷf blodau prid sancteiddrwydd. 


JOHN ROBERTS oedd yn us o'th gewri di, 
Campwaith gyflawnodd—llauwodd ein gobeithion ; 
A bys hanesiaeth, gyda chyflawn fri, 
Ysgrifiodd ei enw ar restr d 'anfarwolion: 
Ysbryd addolgar Green y Bala fu 
Yn ffurfio'r nefoedd yn ei dyner galon ; 
Ac ysbryd, Charles, trwy ei weithgarwch eu, 
Yn rhanu seigiau 'r nef ar fyrddau dynion, 


ddyrys ydyw llwybrau 'r Iôr! Ac felly'n awr, anfeidrol Dduw, 


wy fedr dramwy hyd-ddynt ? Mae'th ffordd mewn dyfroedd dyfnion ! 
yrdtl, O Dduw, sydd yn ymôr? Yr oll a allwn wneuthur yw, 
Anesboniadwy ydynt: Distewi, megys Aaron, ge 


Credwn ei fod yn anfonedig Duw 

" I lanw yr adwy bruddaidd a ddarluniwyd ; r 
wnaeth y gwaith, fel cenad nefol, byw, g 

aeth adref,—a'r eglwys a adawyd ; L 

Ond ni cha'dd esgyn fry yn rhwydd i'w sedd, 
Bu 'r nef a'r ddaear fel yn ymgystadlu 

I ddal eu gafael yn eu cenad hedd ; u 
Ond mynai 'r nefoedd gael ei etifeddu, 


Am hyn y mae'r eglwys yn Abergynolwyn U 
Yn weddw ac amddifad,—yn dlodaidd ei chri; v 
Mae hiraeth am ROBERTS trwy'i chalon yn enyn X 
Ei dagrau tryloewon i redeg yn lli': 
Ocheneidia 'r Cwrdd Misol, fel pruddaidd rïeni R 
Gollasant fab gobaitb eu ffyniant, a'u ffon ; 
Addawent feddiannu dyfodol o dlysni 
Yn hafaidd rinweddau tirf-fywyd eu JoHN, 


dylifa 'r dlos Ddysynwy Talybont, mae'th fynwent anwyl 
“ Is y Gader, tua'r môr; Ini 'n gysegredig dir; 


A thra'r Berwyn, uwch y Ddyfrdwy, — Ynot ti mae olaf breswyl 


Yn eusanu nefoedd Iôr; Ein Gweinidog ieuanc pur: 
Coffadwriaeth RoRERTS ffyddlon RonERTs fydd ar orsedd ceinder, 
Fflachia, mewn eglurder mawr, A'i elynion iddo'n sarn, 
Draw drwy genedlaethau Meirion Pan fo'r Berwyn gyda'r Gader 
Yn adfywiol, wridog wawr. Yn chwilfriwio'n mellt y Farn ! 





Deigr ffydd o dŷ eí gref ffon, í 
Sef, IEUANM EURIG, gynolwyn. 


340617 
THEOLOGY LIBRARY”. e7 


f^) AD TASA VT P^ G oe 








BX 
94,95 
R52 
J6 


'Jones, Evan, fl1.1880. 

Cofiant, ynghyda phigion o bregethau a_l 
y Parch. John Roberts, Abergynolwyn. Gyda 
gymadrodd gan y Parch L. Edwards. Atyrh 
chwanegwyd pryddest goffadwriaethol ... B 
Edward Jones, 18083. 

viii, l26p. 20cm. 


l. Roberts, John, d.1880. 2. Methodist 
--Sermons. I. Edwards, Leslie, 1809-188T. 
Title. CCSC/mpb 


4âU617 | 





